| 


4B. + Foodies « 


LLYFR Y 
PSALMA U, 
WEDI EU CYFIEITHU, 

A'U CYFANSODDI- 

| AR FESUR CERDD, YN 


GYM R A E G. 


r 


— + _ — 
* * * 


TRW V WAITH 


EDMUND PRYS, | 


ARCH-DIACON MEIRIONNYDD. 


2 2 


A oes neb yn eich plith mewn adfyd? gwweddied, A ces neb yn aud arno? 
caned Pfalmau. IAO v. 13. 


Preſwylied gair Criſt ynoch yn helaeth ym mh 4 gan deyſpu a has 


bawb eich gilydd mewn p/alman, a hymnau, ac odlan y/prydot, gan gon rey 
ras j eich calonau i'r Arglwydd. Cor. iii. 16. 


— — — = — 


RHVYV DVC HE N: 


PRINTIEDIG YN ARGRAPHDY CLARENDON, 
Gan w. DAWSON, T. BENSLEY, e. COOK, | 
PRINTWYR IR BRIF-YSGOL. 


—— . — U— 


M DCC xcix. 


W — 


3 


LLYTHYR IR 


| ARCH-DIACON PRYS 


'F AT Y DARLLENYDD YSTYRIOL 


RI pheth a wnaeth, na chyfieithwyd y Bſalmau bendigaid ar yr un o'r Pedwar Maſur 
ar hugain. 

Un yw, Am na allwn gu elymmu*r Yſgrythyr Sangtaidd ar Feſur n gaethed; rhag 
m, arb geiſio cada r Meſurau, galli Deall yr Lm d, ac felly pecbu u erbyn Duw, er 
ee boddloni Dyn. N ä 
I. ail, Y mae Gair Daw i'w gann mewn Cynnulleidſa ſanfaidd o lauer ynghyd; i 

annu Duw yu un Llats, un Feddwl, wn Galon : yr Hu a allant ei waar ar y Mejur 
vac haun, ac ni allai ond. un gen Cywydd nen Mudl. 
* Yn drydydd, Pob Plant, Gweinidogion, a Phobl annyſgedig, a diyſgant Bennill o Garol, 
ni allai ond Yſgolhdig ddy/gn Cywydd, neu Gerdd gyfarwydd arall. Ac o achos bod ya 
— i bob Criſtion wybod Eauyllys Duw, 4 l. foliannu ef ; mi a ymadawais d'r Gelfyddydy 
rays bod pawb yn rhwymedig i wario ei Dalent at y goren. Hefyd, nid wyf fi'n cada 
r Meſur eſmwyth han yn g ywir ym mhob man, am nad oes dim yn ein Hiaith ni mewn 
i ſeinio nac i adlid DUW. An hynny, i voi iddo of ei ragor a pioedd y Gerdd, mi & 
aemryw. Daipthongau eraill i gyfatteb d r Gair hwnnw, yn neſaf ag y medruwn, 


e „„ — 


2 
4 
0 
* 
1 
2 


LLYFR * S ALMA U. 


PSALM I. 


Sawl ni rodia, dedwydd yw 
n ol drwg yſtryw gy yngor: | 
1 


Ni fait ar ffordd troſedd w yr 


nid eiſte *n 'ftol y gwatwor 

2 Ond ei hoſt ſcrch ef ſydd yn rhwydd 
ar ddeddf yr Arglw MA uchod : 

Ac ar ei ddeddfrhyd ydd a nos, 
yn ddiddos ei fy yrde 


3 Ef fydd fel — ar lan dol, 
dwg ffrwyth amſerol arno: 

Ni chrina 'i ddalen, a' i holl waith 
a lwydda 'n berffaith iddo. 

4 Nid felly bydd y drwg di-rus, 
ond fel yr us ar gorwynt; 

Yr hwn Or tir a'i chwyth, a'i chwal, 
anwadal fydd ei helynt. 


5 Am hyn y drwg ni ſaif mewn barn 
o flaen y cadarn uniavn; 

Na'r pechaduriaid mawr eu bar 
—— wh r cyfiawn. 
Canys yr Arglwydd Dduw, fel hyn, 
a edwyn ffyrdd ewirioniaid : 

Ac ef ni ad byth i barhau_ 


mo lwybrau pec 


PSALM II. 


AHAM y terf gwyr y byd? 
a pha' my 05 rhodres ? 
Pa'm y mac'r bobloedd yn cyd-wan 
vn eu bwriadau diles? 
2 Codi y mae brenhinoedd byd, 
a'u bryd yo gyd- ynghorot+ 
Va erbyn Duw a'i Grift (ein . 
y mae pennaethiaid bydoL 


3 Drylliwn eu rhwymau, meddant hwy: 
ni wnawn ni mwy ufudd-dod:; 

Ac ymaith taflwn eu trom ian, 
ni chant vn frau mo'n gor fod. 


4 Ond Duw 'r hwn ſydd uwch wybrol len, 5 | 


a chwardd am ben eu geiriau: 


Yr Arglwydd nef a wel ew bar, bn, 5 x 


cfe a'u gwatwar hwythau. 


Yna y dywaid yn ei lid, 1 
y a — 7504 ty brid Log t 
O'i eiriau ef y cyfyd 

a't ddig a ddaw Ae 
6 * —— peace ** 

w gref yn dragywy 

21 1 | 30 ang 
Raidd Scion fynydd. 


7 OY r ddeddf a dd'wedai yn th yd 
hon gan yr fe Argh clywais: 
Ti BA 4 fn o'm — ryw) 
yw ũ1 60 genhedlais, 
8 Sen a mit ai rh 
holl wledydd U'w 'tifeddu : . 
Y cenhedlaethau y byd 
i gyd a gar? meddiannu. 


9 Ti au briwi hwynt, yo oy Bi 
a gwialen haiara haya 
Ti a'u maluri, hwythau' n, 
mor fan a lleitri priddach. 


10 Am hyn yn awr, frenhinoedd coeth, 


byddwch ddoeth a ſynhwyrol: 


chwithau, cre cym'tweh .ddyſgy 


eee terfyſg fydol. 


| Canys yr e gedd i 4 m l. 


Ac ar ei bohl y diſgyn gwliin 


| Das . — 11 bis ** 
h her 


11 Gwas*nacthwch chwi yr Atglwydd vel, 
; A ofnwch ef ud : 
* 


* 
ddwch lawen yi Nuw cu, 
etto trwy grynu hefyd. 


12 Cuſenwch y Mab, rhag ei ddig, 


a' ch bwrw yn ffyrni neibio: 
A gwyn eu byd pov a calon * 
a ymddiriedan' y 


PSALM III. 
Arglwydd, —— dyw- r gwyr 
9 Yo ad dra drallod wyr uni? 
"MS. ou r 


A cd + dg yd d yn codi. 


2 D'wedai lawer o'r gwrthgyrch blaid, 


yn drum am f enaid eifoes : 
Nid oes iddo yn ei Dduvy Ior 
chwaith mawr yſtòr o' i einiocs. 


3 Tithau, O Argiwydd, eee 
yd —7 yn darian ymy : 
Fy ng 2 wyty tu a'r nen 
i *mheni f — 
a Ar Dduw yr Ar 1 5 m holl lais 
y gelwais yn do 


5 Ac ef a mclybu i ar fry By 


oi uchel freinllys an aid. y . 


5 Mi orweddais, ac a gyſgais, 
ac mi a godais gwedi: 


i'm cynnal, ac i'm cod 

6 Nid ofnaf fi, 0 — 
mo Hergen ſydd yn ba . 

O bobloedd, o' m r Mae, 
i'm berbyn wedi dytod 


- Cyfod ti, Arglwyddj/ nud ä, 
drwy goſpi fy ngelynion : ©: 
'rewaiſt yr En, torraiſt eu dainty} 
Er maint yr annuwiolion. | 

8 I'r Arglwydd byth (o achos 0 
y perthyn jaclawdwriaeth: 


48; 


* + 


rv; Hit 7 
= | 718 ie 


+ 77 4 
5» 63 771 


nfo df i 


Bi TA 11 


21V9 3! 11k 
nee 


Y 2%: 29 
- 


x? 1 I $4 


* | : '#t | ard. 
Ole itt 


ei fendith yn dra helaeth. [4 1 14271 


PS ALM M 


i'm cym pan y' th elwais : 
1 ſi, d fag: un wedd 


2 O feibion Aden Wn ls ry hyd ba rh 45 


y trowch, trwy gy 
Fy mharch yn , ? ahynoy . 
drwy gelwydd a thrwy wagedd. 


3 Gwybyddweh etholoDduw Can” 95 by 
iddoꝰ hun 7 duwiolaf: bb 18 
a ! 19167 


A phan alwyf arno yn hy, 
oe A _ Ser 1 
nwch, a thewch, ac = dem 
n por x 
Weh, gobeithrwc w erz 
1 cy -fiawnder y hynny. - 


medd llaweroedd Þ 
—— yn' ddaioni? r £6 


: 0 0 5 85 dyrcha d wyneb-pry d, 


— 15 — hyd ini. va | 
7 Rhoiſt ien calon lawen my 55 
(a hynny trwy dy fendith) 


' Nag a fyddai gan rai In trin 
amlder 


ou gwina'u Cent, 


nin 
n 
ort 2 611 WA 


Ng © : 


| 


$ Mi orweddaf ac a.hunaf, 
2 7 fydd mewh beddwch 7 
's ti, Arglw o' th unig air, 
a bair im 1 fr bub - 


PSALM V. 
2 = 'n 
AS: * gweddi yn ddiball, 


my 
1 deall in gweddi klin 
u : in gw f 


w, a'm 
n = _—— fi, fy af, 
4 83572 's 10 — Dduw i drwg 
md w 

ni thrig i'th vive — F 
— Ni faif ynfydion yn dy 

na'r rhai a wnaen' ani 
Yeu r. ennyt 2 as, 


6 95 rhai a r wean f tfug 2 Imd, 
a phob r gwacdyd creulon, 
Ti abu tynni hWynt-hwy or gwraidd, 
fel aidd annuwiolion. 
57 Dof ſinnau tu a'th dy mewn hedd, 
1 am dy dru at 30 
n, a pharch, a goglud wys, 
3700 ſanctaĩdd eglwys treglaf, 
8 I'm gy Peas nder ar ain fi, Ner, 
rhag cog a N n 
w, gwna y a, r ag n brad, 
yn wattad rliag ſy wyneb. 
9 Can's i'w genau nid oes dim ian; 
mae ll lauen i w ceudod: 
Eu 1 u fel cculannau 
ar eu taſod. ; | 
10 iſtrywia hwynt i v camwedd, Ion, 
o'u holl gynghorion ewympant: 
Hwnt 4 bwy, a'u holl ddrygiout ; 
i'therbyn di meim. 
11 Arr rhai a'mddiried ynot ti, 
am it gyſgudi droſtynt, Pop | 
1ant : a phob rhai —I 
cei fawl yn llafar ganthynt. 
0 Can's ti (Arglw yddy 


fen 7 | | 


* ir ſerch 
boa of cf yn goron. . 


PSALM vi. 


O 7 — up 447 1 ; 124 ; 


Ac na choſpa fi v1 


oblegid fy an 
2 0 Argiwydd, ** 5 75 
wyfleſg mewn nych 


o tyr'd, iachà fin ebe. 
f” eſgyrn i mewn _— 


2 henaid i o'r nenen 
, y ſydd mewn dychryn . pole: 
Tithau, O Ar rc 5 4 0 
*rho1 arnaf ddybr d-der ? 1 | 
4 Duw, gw f' 9 "gg di, 
iacha fi a' th drugaredd: | 
5 Nid des yn angau Sau got na 
a phwy 2'h fawl o'r be ? 
6 Diffygiais gan ochain bob nos, 
mewn gwal anniddos fotidfa : 


1 —— lychu, drwy . add 
2 


mau, 
au fy hgorwddda. 


2 5 d4 Fim cas a goddef dre, | 

fy ngolwg ſv 'n Malu; ey 

48237 wir a red yn, EO 
Fnt anghraft, ac yn pyh \ of 


Pob un a 2 men 
na dchell nac anw * * 


— 


| 9 


Wrth yr annuwꝰi 


/ 


A Duw add 


PSALM 1V, v, vt, vit. 


Con $ * yr r fy llais/ 
> A ly et f 
, rhof ee 7 - =; 


Fe Loy — 7 — a'm gwaedd; 


10 Fe w 'radwyddir, fe drallodir, 

Ad hen ng dw fog e. 
c fo'u dychwehr 
hwynt 55 ddifynimwth dd - 


PSALM VII. 


Achub fi, fy ww, 98 — bi] 
can's mae fy hyd "My 

Rhag fy erlidwyr gwared 

can's mae o'r rheini ormod 
2 Rhag llarpio f'enaid fel y llew, 

heb un dyn glew a'm gweryd : 
A' m riwygo i yn ddrylligu man; 

fal dyna amcan gwaedly 


3 O Arglwydd Dduw, os gwnaethum hyn, 
OS ans y ſy'n fy nwylaw, 

4 Na thrwy ymddiuicd, dwyll i i neb, 

bawn wrthwyneh, iddaw ; 
erlid f- OCs 3 IFA doed, 

5 lied, a rhoed fi'n iſaf: 

A fathred f' urddas yn y lwch, 
drwy r diyſtyrwc _— 


a e bi pob gelyn : 
arn ; 


orch 
7 Pan — 9 — r pl bobl yn llu 
Pan's — th mans er eu mw 

'n cwyn yn waſtad. yy 


Duw, d bobl y far 
5 Daw, 2 0 dat 


f | Ac L. yr haeddais, An farn 1 iawn, 


lawn N 
2 1. — dru 
15 25 . 


gwna 'n amlw 


yn chwilio 


10 Ac am ol Dor 50 


Wipe 


tan ddifai *u calonnau. 


11 Felly mae Duw byth ar yr iawen, 


a Duw yw'r cyfiawn Farnydd : 
io] ar bob tro 
mae Duw yn digio — 


12 Ac oni thry 'r annuwiol en, 
fo lifa 'i loywlas gleddau : 

Ar annel * mae bwa 'r lun, 
a' i barod lymion ſaetha 

13 Sef arfau angau at 
y maent yn barod ddigon-: 


Ac ni faetha ef ergyd byr - 


at yr erlidwyr poethion. 


24 Wele hanes y gelyn drws, 


ee a 'mddwg ar draha: . 
O 0 coor dd ar Nr my beichiog dd, 


ar SER yr eſgora. 

15 Cloddiodd ef bowl hyd eigion llawr, 
o fwriad mavvr i 'r ttuan: 

Ac et a ſyrthiodd ymron bawdd, 
i'r dyfn i glawdd ei human. 


16 Ei holl anwiredd ar ei ben, 
0 — Howe A Ny, 8 ney: 


mel, 7 an odd, 


ei gamwedd ar ei goryn. 


ry Im 


PSALM VII, VII., IX, X. 


17 I'm Lb phos ——— 9 rhof ſinnau glod, 


47 6; enw yn rhwydd, 
yr Arglwydd o'r uchelder. 
PSALM VII. 


O Argiwydd, an ler i.0's north, 


mor brydf erth wyd drwy CHO! 


Dy enw aꝰ tn barch a roiſt uwch 
. dacar ac wybren hefyd. 
2 Peraift it' nerth o cnau 
a — a ſugnant beun 
Rhag d ' elymon: taw „am * 
y gelyn a'r dd. 
Wrth edrych ar 15 nh, 
1 a a gweled gwaith dy fyk J 
loer, y 1 — a thre 
" a'u n 
4 Pans he og it i 1 
o ddonniau ac 7 fraint? 
A pheth yw —_— yr 3 
rhoi ymgel 
Ti wnaethoft ddyn, o — a 
t ychydig is — 2 2 


6 Ar waith dy ddwylaw is aw is 7 0 ef 
Gan olod pob peth dan 63 dra el dned, 
iddo y gwnaed Hywodraeth : 
— holl dda 
P 1 — e ETD 


Ehediaid net. a'r yig o'r don, 
g Fotramwy' Abs, — 
ein lor ni an nerth, 
= ferth wyd drwy'r holl-fyd! 
Dy enw a'th barch a roiſt uch ben 
daear ac wybren hefyd. 


PSALM IX. 


LODFORAF f 46d Ioan, 
C o' m calon A yn 15 
Ei ryfeddodau rhof ar led 
ac mae'n ddyled eu canmawl. 


2 Byddaf fi lawen yn dy glod; 
ac ynod af : 
I tm (© Dau) y canaſ ghd; 


3 Tra 7 5 drawn eu hol 
1 holl elynol luoedd: 
Llithrant = 4s 1 difethir hw 
ni ddon' hwy mwy i' w lec 
4 Can's rhoiſt fy marn yn fatter da, 
1 eiſteddfa union: 
Eiſteddaiſt ar y gwir, yn fiwr 
tydi yw'r Barnwr cyfion. 
Ceryddaift a diſtrywaiſt di 
pe, 
iw reiddiaiſt yntyd yn y 
ni bydd byth ſon am danyn 
6 Diſtry wiaiſt 2 0 — 
do cds inas th tar fryd : 
y nerth byt 
a'r ao o honyn' hefy 


o_ Arglwydd i A a fydd, 
K a pery; 
1 — 1 ei fainge kam, 

a chadarn ydyw hynn 
8 Can s efe a farna by 

T6 r — L 1 84 ſy 15 oo 

Trw , 1 neb, 

2 uniondeb rhagddo. 


dd heſyd rai 
9 Gwna 'r Arby | n 


3 r rhai 'n mewn peyd, 


10 2 dane a th 22 rhon' cu cred 
Can ff Fenn Arge yd neb | 
's ni adewa rg | 
a geiſio i wyneb attad, 


11 Molwch cw wir Argiryed, yr hen ſydd 
yo ſanctaidd 
A d*wedwch i 7 Pobl fal yr — 
ei holl weithredoedd mawr 
12 Pan chwilio ef am 22 neu ü 
fe goſia lais y truain: 
Pan eitteddo ar fainge y frawd, 
fe glyw ytlawd ya germain. , 1 


13 Dy nawdd, Arglwydd, dydi im' ſydd 
ddyrchatydd o byrth angau: 
A 85040 fy mlinder gan fy ng] nghas, 
dd o'm — 

14 "Fel y mynegwyl dy holl wyrth, 

a hyn ym mh — merch Scion: 
Ac fel y bwyf lawen a ffraeth 

th 1achawdwriaeth dirion. 


15 Y cenhedloedd cloddiaſent ffos, 
lle bi ſuddent, agos boddi: 

I arall lle cuddiaſant rwy 
eu tracd a faglwyd y 

16 Yr Ar ghz dd nef fal byn yn wir 
adwaenr wrth ei farnau: 

A'r annuwiol a woacthai r rhwyd, 
yn hon y daliwyd yutau, 


17 Yr annuwiol i uffern aed, 
ac y no g naed ei wely: 

A'r rhai *ollyngant Dduw dros gof, 
bydd yno fyth eu lletty. 

13 Can's byth y gwirion a'r dyn tlawd 

yd ddydd brawd ni's anghofir : 

—— a'r trueiniaid, bwy, 
ecu gobaith mwy ni chollir. 


19 Oc cyfog, A Argo, yn dy wn, 
ng c 5 oy OY 
ce 
a'th farn yn union — 44 
20 Gyr ara nt, Arglwydd, of dy tym, 
yn auch 21 i'th ly nion: 


Fel y byddont bacut mw 
— — hwy 22 dynion. 2 
PSALM X. 


Arpwyed, pa'm y ſefi di 
5 wihn 17 On belled ? 
a'm yr ymgu ia 
1293 10 0 cen. 3, 
rygrai u blino'r tlaw 
ga drallawd, a chan falchder: 
Yn y dichellion a wnai rhai 'n, 
hwynt hwy eu hunain daher, 


Hoff gan ddyn drwg ei chwant ei hu 
a pawb yn gyttfin A” FE GLEN wy 
Bendithio mac] ydyw eu rad, 
a'r Arglwydd maent i'w wrthod, 
4 Yr annuwiol ni chais Dduw Ner 
(mae et i' falchder cyfuwch) 
Ni chred ef, ac ni feddwl fad 
un fath awdurdod goruwch. 


5 Am fod ei flyrdd mewn ian hir, 


By nwan mo jo wal, 14 
nion man, 
Ba N | — 


n ſorod. 
6 Fe dd: wedodd wy n yn 43 fedd | |; 
Ni ddigwydd byth i im” add: mh, 
Ni 'm ſymmudir o oes i oes, 


ni chaf na W 


« Yn 


Vn ddiche 
Tan gf dad ee 


Wir Ferne camwedd, 

a N. anw 

8 Mewn cilfechydd y 22 ſan 
i ladd y truan gwinon : 

Ac ar tlw wd a Aha 2 


9 e fel y = i 1 Bai, 
i fwrw ei faglau trayſion : | 

v gwan a'r tlawd.a dyn i'w rwyd, 

ac yno dali yd Sirion. 
10 Fe duchan, , fe a'mgrymma 'i hun, 
* 2 ar _ 1 * id : , 

C etyngryt, 4 fel yh wae 

ar Wan igadl vi eig ll. 


11 Ynei galon 1 am Dau, 


nad ydyw yn goſia 
Cuddiodd ei wy 2 ag ni wel 
6, "Ar 280 a ha dy Jaw 
12 Cyfod, Arglwy yrc 
dy ſod ien cofiaw dangos ; 
Ac nac angtiofia, pan Ban rhaid, 
dy weiniaid a'th werings. 


13 Paham y cablant N wir . 
yr anu ir annuw Hed | 
Pa'm y meddyliant arvat ti, 
nad ymofyni m danom ? 


14 Gwelaitt hyn; cag'scanfyddi rai 


a choſpi falais anfa 
N v gobaith tlawd ** borth, 
ridmorth” yr ymddifad. 


15 8 — yr annum iol rym 
yn gyflym, a'r maleiſus: 

. Caisallan cu hanwing dd hwy 

ni chai di my ' ono 

16 Yr Arglw ydd ſ . 9 * id. 
ef yw 'r gwehelyth 

Piſtrywiw wyd pob — ber wet” 
o'i dir ef yn dragyvey dd, 


17 Duw, gweddi'r n a glywaiſt di, 
Tro eilwaith a 'r galon u 
Tro eilwaith at uſt dau 
a chlyw e p 
18 Tros y1 yr Tmddifaid” v. Ag farn, 
a'r gw an fydd cadarn bellach: 
Megis na's ga!l dacarol ddyn 
mo'r pwyſo arnyn' mwyach. 


PSALM XI. 


RED AF i 1 Af glwydd yn ddi- nam: 
paham ner. Weithian 
Wrth f'enai * ho Avg 'th fryn, 
fel wrth aderyri b yehan | 
2 Wele? r annuwiol Abu Bis u, 
a' u cawell ſaethauꝰn barod, 
Am wirioniaid yn llechu'n fain, 


i ſaethu 'r rhai 8 o gyſgod. 
3 V ſeilfain oll i aeth: 
ond beth a w gyirion? 
' ow. r 1 4 Ret ' 
fe weryd e 
4 Yr Autewsd A eesdadt fy 
at y tlawd try of ol wg: 
Giyeithredoedd hall hiliogacth dn 


i' lygaid ydyn amlwyg. 


5 Mac'r A iveydd gr natariaeth ton, 
2 gyhop er ymgeledd 
Oud cas ww ci o 
ddyn drwg a hoffu wagedd. 
6 Ar bech OE marwor tan 


a brawmilan a ddaw' n gawod, 0 


13 


P nao X, XI, XII, XIII, XIV. 


at tymheſtlog uchel iawn 
A Lot trunks Wi : 


7 Can's cyfion ydyw ir Arglwydd Ner, 
cyfiawnder mae*n ei garu : 

A't wyneb at yr union try, 
a hynny i'w ying' led d. 


PSALM XII. | 1 
O22 bellach, Arglwydd cu, 
fe ddartu'r r 
A'r holl wirionedd ar aeth - 
o blith hiliogaeth dynion. 
2 A gwefus gweniaith d'wedant ffug, 
er twyll a hug i 'r eiddynt : 


A chalon ddyblyg; yr uu wedd, 
y Cair oferedd ganddynt, 


3 7 torred, o'i farn fai 
wefu weniaith dilcs : | 
AT holl dafodau ffroſtus iawn 
2 ollawn o 
4 Gallwn orfod o nerth tafod, 
dwy wefus y ſydd ei 
Fal hyn y d'wedant hwy 22 rhnwydd, q 
A phwy ſydd Arglwy 


5 Yntau ein Duw a d&wedodd 5 
Rhag llethu 'r aclddyn codat: 

Y dyn gofidus, tlawd, a'r caeth, 
mewn iechydw riacth dodaf. 

6 Puriawn py geirian re ir Arghyydd nef 
a'1 *ddewid Faith, | 

Fel arian o ffwrn, 4 — rwy 
wed 'i goeth buro ſerthwaith. 


7 Ti, Arglwydd yn gl Y dy air di, 
a't cedwi mewn hyfrydwch 
By th rhag y ddrwg genhedlaeth hon, | 
dy weiſion i gacl heddwch. 
8 Pan dd anole y trawſion bling 
da ganddyn' drin anwiredd : 
* = Tong bob parth 
gwarth o'r diwedd. 


PS A LM XIII. | 
P. et fy Arglwydd, Dduw dilfth ? 


th yr wyf mewn anghof ? 
rus r wyd (O Dduw) pay yd, 
lan wyne 01 rhagot 
2 Pa hyd y rhed meddy _ tro 
bob awr i flino *nghalon? 
Pa hyd y goddefaf y dir, 
dra codir fy nghaſeion ? 


3 O Arglwydd, wa arnaf r 
a chlyw ty ng di ffyddlo 
Agor fy llygaid aid, Le. ew cau 
4e a a 9 — vr lud) 
& llitliwen ddim (rhag maint r 
fr di wedid fy 3 4 8 


Ilawen fyddai fy hall 
At fi o "mh ras I "Ne = 


5 Minnau'n dy nawdd a rois fy ffydd, 
a'm ball lawenydd eithaf : 

Canaf i'm Duw a'm helpiodd i Is 
gwnaf gerddi i'r Goruchaf, 


PSALM XIV. 
* dd: w edai 'r on! gre nad dr, 
I 


ac felly byw drwy 
nlygru'n ttiaidd, nic als eie N 


nid — a wnel 0 
2 O'rnef 'r exrycnodd yi yr Ion 
ar holl drigolion daear 
A roddai ng A ar bw” 
roddai bw. n ddeallgar, 


5 


PSALM XIV, XV; XVI, XVI. 


3 Fe giliodd pawh at lygredd byd, 
ymdroent i gyd mewn brynti: 
id oes un a wnel well na hyn, 
nac un a fyn ddaioni. 

4 Eu gwddf ſy fedd agored cauz 
maent à thafodau 'ttrywgar : 

A gwenwyn lindys ſy'n parhaw 

an cu gwefuſau — — 


5 A''u genau llawn {fel gwenwyn lith) 
2 felldith, ac o futtledd : 3 
Ac anian eſgud y eu traed 
p * 7 2 a Fry EP 
iftryw ac anhap ſy'n eu ff 
ni 93 brif-ffyrdd neddweh: 
Nid os ofn Duw*n eu golwg hwy ; 


ni cheiſiant mwy *diteirwch. 


7 Pa'm? oni wyddant hwy eu bod 
dry bechod, y modd yma, 

Yn yſũ fy mhobl, a'u cildroi, 
un wedd a chnot y bara? 

8-Gweddio 'r Arglwydd hwy ni wnant; 

vn hyn dychrynant luoedd : 

Am fod Duw 'n dala gyd à 'r iawn, 
yn un à'r cyfiawn bobloedd. 

gs Gw'radwyddech gynt gyngor y tlawd, 
fal y gwnewch grallawd etto: 

Am ir tlawd gredu y doe llwydd 
oddiwrih yr Arglwydd iddo. 

to Pwy a all roi i Iſrael, 
o Seion uchel, jechyd? 

Pwy ond ein Duw? yr hyn pan wnel, 
bydd Iago ac Iir' el hy fryd. 


PSALM XV. 


YWATID i mi, pa ddyn a drig 
i'th lys i Arglwydd? , 
A phwy * a fydd 
m mynydd dy r 

2 Vr bwn a rodia 'u berffaith dda, 

yr hwn a wna gyſiawnder: 

'r hwn a draetha oi galon wir, 

a drig ar dir uchelder. 


Yr hwn ni ddywaid, ac ni wna, 
a ddim ond o'r da bwygilydd : 
Ac ni chynowys y rhai a ron” 

i cymmydogion g'wilydd.' 
4 Yr hwn ſydd Ln yo ei fryd, 

n caru '1 gyd gritt'nogion: 

vr bwn ſy'n ofni 'r Arglwydd Dduw , 

a todd yn byw yn ffyddlon. 


Yr hwn ni thyng ddim ond y gwir, 
er dir neu uiweid iddo ; 

5 Ac ai ro ei arian yn llog, 
er dwyn cymmydog dano. _ 

Na gwobr, na rhodd, yr hwn ni fyn, 
er dal yn erbyn gwirion. 

A wnelo hyn, ni lithra fyth, 
fe gaiff y ddilyth goron. 


PSALM XVL 


(Rn fi, Dduw; can's rhois fy mhwyt 
a'm coel yn dradwys arnad : 
2 Fy Arglwydd wyd; mac dan fy'mron 
y gyffes hon yn wattad. f 
Nad lies it” yw, na'm da, na'm rhin; 
3 ond i drin faint dacarol: 
I leſu 'r rhai'n fy *wyllys yw, 
y rhai ſy'n byw'n rhinw 


T'r rhai a redant at dduw 
x y daw gofidiau amlder : * 
Eu diod offrwm o wacd, ni 
offrymamat fi un amier ; 


5 Ni henwaf chwaith. Yr Arglwydd W 
a fy modd i fyw, — 
A thydi, Ior, n rhoi mi ran. 
a chy fran yn ddigonol. | 
6 A thrwy Dduw ſyrthiodd i mi ran 
ofewn y fan nyfg daf: 
Digwyddodd imi, er by maeth, 
r ctifeddiaeth lanaf. - 


7 Bendithiaf ſinnau Dduw fy Ior, 


hwn a roes gyngor : 
Farennau hefyd, Ach ad nos, 
ſydd im' yn dangos hynny. 


8 Rhois fy Ner (bob awr) mron 
o'r achos hon ni lithraf : gar fy . 
Can's mae ef ar fy nehau law; 
ma na thraw ni ſyflaf. 
9 O herwydd hyn, llawen a llon 
yw fy nghalon: ac eilwaith, 
Hyfryd y fy mharch a di-ddig, 
a'm cnawd a drig mewn oath, 


10 Can's yn uffern ni edi di 
3 .. a * ) 
a'th anwyl Sanct (drwy naws y bedd 

i weled liygredd ceuffos. - 4 
11 Dangoſi im ly br i fyw'n ian; 
dy fron yw'r lawn llawenydd: 
Can's yn dy nerth, nid yn men, 
mae digrifwch tragywydd- 


PSALM XVIL 


Clyw gyfiawnder, Arglwydd mad 
O yityr 2 nad i'th grybwyll ; 
Cluſt ymwrando A'r eddi fau, 
ſydd o wefuſan — 
2 Diſgwylia *marn oddiwrthyt tis 
can's da y gweli 'r union: 
Profaiſt a gw y ddoſt ganol nos 
mor ddiddos ydyw 'nghalon. 
Pan chwiliaiſt fi (da y dy gof 
- ni chefaiſt ynof . 's 0 
Fy my fer mad, nam meddwl 
na ddoed i faes o'm dannedd. 
4 I ochel cydwaith dynion drwg, 
drwy d'air a'th amlwg gyngor 
Ffordd y dyn trawſgryf haerllug lym, 
fe ddy gw yd ym ei hepgor. 


5 Ond yn dy union lwybrau di, 
Duw, cynnal fi „ 
Rhag llithro allan o'th iawn hwy 

Duw, — fy ngherddediac 
6 Galw yr wyf arnad, am dy fod 

yn Dduw parod i Wrando: 
Goltwng dy glutt, a chlyw yn rhodd 

fy holl ymadrodd etto. | 
7 Cyfranna dy ddaionus rad 

(u 'r hn wyt Geidwad ffyddlon) 
I'r rhai ſy'n ymroi dan dy law, 

rhag broch a braw y trawſion. 
8 Cadw fi'n anwyl rhag eu twyll, 

fel anwyl 2 yl Uygad : 
Ynghyſgod y adenydd di 

cadw fi yn waltad ; 

9 Rhag yr annuwiol a'u mawvr bwys, 

a rhag fy nghyfrwys elyn, 
Y rhai a gais ty enaid i, 

gan godi yu fy erbyn. 
10 Maent hwy mor dordyn ac mor fras, 

ac ynrhy $28 eu geiriau : 
Ac yn rhot allan froſt ar led, 

gan falched eu parablau. a 


x1 Maent hwy yn amgylchu yn flin 
lle yr ym nin cynmwer, 1. 


- w 


* 


Ac 4'u golygon tu an ren,, 
12 M ent tx 2 er deen, 
2 Maent hw ew 

a fai'n cimeanych yigly faeth: N 
Neu fel lle 4 -> a 

2 geiſiai loches 


13 7 A dd, & Raen ef af; 
i'm henaid : 

a A' gleddyf noeth 
amboeth tanbaid. 


bur a — plant 
yn fawr eu chwant au tralia. 


275 Minnau mewn — 2 fel mewn hun, 
a welaf lun d 


wyne 
an ddihunwyt o'r * hon, 
wa byddaf ddigon hyfryd. 


PSALM XVIII. 


Tor fy ngrym, caraf di 'n favor, 
Oo fy nghreiglayr, tar f ymwared : 
y Nat. nerth, fy nawdd, fy Nuw, 

hwn vw fy hon rmddiried. 
3 Pan alwyf ar fy Ior hynod. 

1'r hen mae clod yn gytion: 
Yna y'm cedwir yn ddiau 

mag drygau fy nghaſcion. 


4 —.— 8 
rat yn cyrchu 'm herby n: 
A lifodd afapydd dd y fall 
'n ddiball, er fy nychryn. 
dd fv ya ofn y bedd, - 
Ag arfau an o bob tu _ 
arfau | 
Gm cas ya nefamtaf* 


6 Yna y gelwais ar fy Ner; 
ef o'r — chwodd: 
A*'m gwaedd a ddaet hbyds gar Ci fron, 
a thirion y crocſaw 
2 Pan ddigiodd Duw, daeth dacar-gryn, 
a ſail bryn a ſiglodd: 
A chyftro drwy 'r wlad ar ei hyd, 
a r holl fyd a een 


8 O'! enau tan, off ffroenau tarth, 
yn 'nynu pob parth wybren : 

9 A chan gy my lau dan et 

Jr y tfyrfafen. 

10 4725 yr oedd ein Tor fel . 
uwch cerubyn yn hedeg: 

Ac uwch law adenydd y gw — 
mewn nefol helynt hoy 


11 Mewn dy froedd, a . fry, 
mae i weh, heb ei weled: 

12 Ac yn eu gyrru'n genllyſg man, 
a marwor tan, i ware 

13 Gyrrodd daranau, dyna- 1 lef, 
gy —_ rnef Aer“ n 

14 yig, marwor tin, mellt yu gwau 
fal nal ſaethau poethion ' 


15 Diſtrywiwyd dy gas ; felly gynt 
gan ch os ont oth. — 
2 
gwelwyd - — 
16 peil gwnacth Daw 4 a 
anfonodd o uchelder, 
Ac am tyn o'r lle vr oedd 
i'm haingylch ddyfroedd lawer. 


Fe a aredodd Duw, fal h 
e A gelyn cadarn: it 
1 rwm yy 1 fod, 


by 99 


r XVII, XVIII. 


18 Safent om blaen, ni chawn ffordd rydd, 
tra fum ya nydd fy ngofid : 

Ond yr Arglwydd c: vedd i'm dal, 
a'm cynnal yn fy ngwendid. 


19 Pr Naf ol | ei hun __ rhoes yn rhy dd, 


Ac o dra — I ml" y y or nacth, 
na hawn i gaeth ond hyany. 
go. Yr Arglwydd am gobrwya'n ol 
A fy I — — * 
ino id ty ny law 
tal im” 2 ddaw mewn amfer. 


21 Can's ceiſiais ffyrdd fy Arglwydd Ner, 
ni wneuthum hyder o 

Na dim 'ſgeler — 1 fy Nuw; 
gochelais 1 'chod. 

22 Can's ei deddfau maent ger fy mron, 
*. i hollawl gyfion farnau: 
Ac ni rois beibio r un or rhai' n; 
hwy ynt fy nghoelfain innau. 


25 — — — hefyd o'i i * ag 
ged w ais rlia 2599 n thy dd 3 
0, > Argh yd gobi odd-fi'n lawn, 
2 'n jaw i' o 


25.1 rugar6g, tru cad r rhoi ; 
| 171 aith, 9 yad : 


* Air glan gwnei lendid, ac i 'r tyn 
byddi gyudyn, A relwydd. 


27 * s mawr yw dy drugaredd di, 
* —— r 222 tawel: 
a oſtyngi gar 
rai A golygon - > wp 
28 Ti a olcui — i; 
Tra byo 2 ti NA aa 
ydi a n ddy 
a'm hotel f N p 
29 Qblegid ynot ti, f Naß 
.y torraf trwy y fyddin : . 
le yd ey im aa | 
SH 0 feinin. 
20 Ys dera w ffordd Duw nef, 
* i air ef ſydd hot Ard 
Ac i bub dyn ynddo a gred, 
mac 'n ſweled dendigedig. 


31 Can's pwy ſydd Dduw ? d'wedwch yn thwydd: 
pwy ond r Arglwydd nefol? 
A phw 15 graig onid ein Duw 
iſigl yw'n drag*wy ddol, 
32 Duw a LEA: gyſodd i a nerth, 
a rlioes im? brydterth ly brau : 
33 Fe roes fy bet gs ar by-lwybr da, 
gorſeddfa 'r uchel fannau. 


34 Efe ſy'n dyſgu hy fel ymꝰ, 
n roi giym i'm 8 

Fel y torrir bwa o ddu 
yn bryſur rl ng fy mreichiay. 

35 Dacth o'th ddaioni hyn i gyd, 
rhoiſt darian 1echyd ym y: 

A'th law ddeau yr yd! im dwyn, 
o' th fwynder yr wy'n ty fu. 


6 Ehengaiſt imi lwybrau teg, 
13 redeg buan gamrau: 
Kid os 4 cymmal gwan, 
1 2 ian f an 
7 Erlidiais i fy nghas yn 
a a datthym R edel. 
Ac ni throis un cam i'm 00 mwy, 
nes eu bod hW Vn gelanedd. 


38 Gwnaethum arnynt archollion hy ll, 
os bo whe na's gallaſant: | 


mmharch i'w eig a'u gwaed 
S ſyrthiaf — * 


39 Gwre- 


PSALM XVIII, XIX, XX, XXI. 


Gwregyſaiſt fi 3 govregys nerth, 
2 hes an-gerth rliy fel: 
A'r rhai a ddaeth i'm herbyn 1, 

a gwympaiit di'n ddiogel. 


40 Fal hyn y gwnaethoſt imi gau 
ar warrau fy ngelynion : 
A'm holl gas a ddifethais i, 
rhois hwynt i weiddi digon. 
41 Ac er gweiddi drwy gydol dydd, 
ni ddoe. achubydd attynt : 
Er galw 'r Arglwydd, ni ddoe neb 
a roddai atteb iddynt. 


42 Maluriais hwy fel lch mewn gwynt, 
fel dyna helynt cfrydd: 
Ac mi a'u ſethrais hwynt yn ffrom, 
fel pridd neu dom heolydd. 
43 Gwaredaift fi o law fy nghas, 
rhoiſt bawb om cwmpas danaf : 
Doe rhai ni welfent fi eriocd, 
a llaw a throed hyd attaf. 


44, A ddaw uſudd-dod, ond fo gaid 
gan blant eftroniaid gelwydd : 

45 A phlant eftroniaid twyll a wnant, 
ond crynant i'w ſtaſellydd. a 
46 Eiihr byw w'r 1 ydd ar fy mlilaid, 

fy — RU ＋ 2 
Dyrchafer Duw; ynddo ef tri 
fy nerth, a'm humg iechyd. 


Fy Nu tra fo 3'i nerth i'm dal, 
WE dial hawdd y gallaf ; 
A ri'oli pobloedd : can's ef6 
ſydd yn eu t' wyſo attaf. 
48 Fy ngwaredydd, am dyrchafydd, 
o chyfyd rhai im herbyn, 
Wyt ti, 5 Dduw : a'm dug ar gais 
rhag drwg a thrais y gelyn. 
Am hyn canmol di yn rhwydd, 
90 Arghwydd Douy'y lucedd : 
Canaf dy glod; a hyn fydd dyſg, 


ym my is yr holl genhedloedd. 
o Duw ſydd yn gwneuthur (o'i fawr rad) 
: fawrhad 1 frenhin Dafydd : 


c i'w Enneiniog ei wellad 
m_ i'w had yn dragywydd. 


PSALM XIX. . 
ATGAN y neſoedd fawredd Duw, 


yr unrhyw gwna'r ffurfafen: 
2 Ydydd i ddvdd, a'r nos i nos, 
ſy'n dangos cwrs yr wybren, 
3 Fr nad ocs ganddynt air nac iaith, 
da dywaid gwaith Duw Lywydd - 
Diau nad ocs na mor, na dur, 
na chlywir eu lleferydd. -, 


Acth eu ſain hwy drwy yr holl fyd, 
« au geirian hyd eithafoedd : 
Yr haul-teg 4'i gwmpas 7 bell, 
a't babell yn y netoedd. 
5 O'rhon y cyfyd ef 92 rhod, 
ſel pri ads _ : 3 
'w gwrs cyrch, drwy lawenydd mar, 
22 * rhedeg gyrfa. 
6 O eithaf hyd eithafoedd nef 
y mac ef a't amgylchiad : 
Ac ni all dim (lle rhydd ei dro) 
mguddio 0'1 oleuad. 
7 vie yr Arglwydd ſydd berffaith ddawn, 
adry 1'r 1awn yrenaid: 
Felly rhydd ei wir dyſtiolaeth 
wybodaeth i'r {fyddloniaid. 
Deddfau Duw Ion ydynt union, 
F Uawenant galon ddi f: 
4 


A'i orchymyn ſydd bur ddiau, 
a rydd olau i'r golwg 

9 Ofn yr 2 ſydd lan, a byth 
y pery'n dilyth hyfryd: _ 

Barnau ir Arglwydd ynt yn wir lawa 
i gyd, a chyfiawn hefyd. 


to Mwy deiſyfiedig ynt nag aur, 
ie na choeth-aur lawer : 

Melyſach hefyd yat na'r mel, 
{ef dagrau ter-fel tyner. 

11 Can's ynddynt dig fi, dy was, 
ar addas, a'r unionder : 

A'r holl gam ſy o'u cadw nhbwy, 
felly ceir y lawer. 


12 Er hynny i gyd, pwy a all 
iawn ddeall ei gamwe ? 

O gwna fi'n lan (a bydd ddiddig) 
om holl guddiedig feiau. 

13 Duw attal feiau rhytyg, chwant, 
na thy fant ar fy ngwarthaf ; 

Yno byddaf wedi *nglanhau 
o'm holl bechodau mwyaf. 


14 O Arglwydd, fy Murymvr a'm nerth, 
bydded yu brydferth gennyd 

Fy madrodd pan ddel gar dy fron, 
a'm myfyr calonhefyd. 


PSALM XX. 


WRANDAWED di Arg] dd Ner 
you ddel eyſyngder * : 
Enw Duw Jacob ein ni, 
a'th gadwo di yn waſtad. 
2 O'i gyſlegr rhoed it' help a nerth, 
a braich o brydferth Scion : 
3 Coſied dyoffrwm 2 a'th rodd, 
do rhai 'n wrih fodd ei galon, 


4 Rhoed iti, wrth dy fodd dy hun, 
dy ddymun a'th adduned : 

Dy twriad iach a'th arfaeth t 
a'th weddiau gwrandawed. 

5 Ynenwein Duvw gorfoleddwn 
vn hy, a chodwn faner : 

A'th dderſyfiadau gwnaed yn rbwydd 
yr Arglwydd o'r uchelder. 


6 Yr Arglwydd gweryd (felly gwn) 
oi gyſſegr drwn ei 'Neiniog : 

Gwrendy ei arch, gyr iddo rym, 
— gyflym 1 Fi gcfnog. 

7 Rhai at g au rnont eu pws, 
rhai ar — ddwys ö e 

Minnau ar enw 'r Arglwydd Duw, 
mai hwnnw yw n ymwared. 


8 Hwy a ' mroiſant, a ſyrthiaſant 
vn eu nerth eifues yno: 
Codaſom a ſafaſom ni 
O Dduw, a thi ien llwyddo. 
9 Cadw ni, Arglwydd, à'th law gref; 
boed Brenhin y nef droſom: 
Gwrandawed hwnnw arnom ni, 
a'n gweddi pany llefom, 


PSALM XXI. 


ARGLWYDD, yn dy nerth a'th rin 

>. mas r — mewn llawenydd : 

c yn dy iechy un wedd, 

mae pf orfoledd beunydd. 
2 Holl ddeiſyfiad ei galon lan 

iddo yn gyfan dodaitt : 
Cael pob dymuniad wrth ci ſodd, 

ac o un rhodd ni phallaift, 


3 Can's da 'r achubaitt ei flaen ef 
a doniau nef yn gyutaf; 


PSALM XXI, XXII. 


Ac ar ei ben (ddaionus Ion 


m_ — {gra o'r 8 L 
a gennyd bes, 
bs 2 rhoddaift hiroes 1ddo : 


A hon dy rodd dros byth y bydd, 
nid à' n dragywydd heibio. 


5 Fth tachawdwriacth y mae 'n byw, 
a mawr yw ei ogoniant : 

Goſodaiſt arno barch a nerth, 
2 phrydferth Ae eilwyddiant. 

6 Rhoift dy fendithion py ob tawl, 
yn rhodd drag'wyddawl iddo ; 

A ltewyrch d' wyneb byth a fydd 
yn fawr lawenydd arno. 


* Arn fod y Brenbin yn rhoi i 
ai mddiried yn yr Arglwydad : 
Dan nawdd v Goruchat tra fo, 
gwn na &law iddo dramgwydd. 
$ A thydi, Arglwydd, 4th law lan, 
cet allan dy elynion: 
Nag dy ddeliculaw (er a wnant) 
ni ddiangant dy gaſeion. 


Di alu goſodi 'n nydd dy ddig, 
0 bt Feng . danllyd: 
Fr Arglwydd ”w lid gu difa, 
Ax tan alu hxſa 'n enbyd. 5 
zo Diwreiddi di eu ffrwyth o'r tir, 
au had yn wirni thyecian' : 
z3 Am fwriadu it ddrwg dilen, 
heb ddwyn i ben mo'u hamcan. 


22 Ti 'u gofodi hwy/r naill du, 
a thi a'th lu 'w herbyo; 
Ac 2 _—_ dy gw | 
at ew hwynebau cyndyn. 
z3 Ymddyrcha dithau, l Arglwydd Gun, 
im nerth dy hun a'th erfid: 
Ninnau a ganwn, O'n rhan ni, 
3 foh dy gadernid, 


PSALM XXII. 


ANGOS, fy Nuw, fy Nuw a'm grym, 
ba achos y'm gadewailt : 
it wyd o'm hiechyd, ac o na 
fy mloeddiad; W yr y'm pallaitt. 
2 Fy Nuw, rwy 'n llefain, tithau heb 
wi Mm” mor atteb etto: 
Bob dydd a nos mae 'nghri 'n ddi- ffael, 
a heb gacl mom dy 
A thi wyd ſanct, ſanct i barhay 
3 te hee] veddiau n — 8 
A hol dy Iſrael, abu clod, 
au pwys a' u o attad. 
4 Ynot gobeithiai 'n tadau nl, 
a thydi oedd cu bwcled : 
Ymddiricd ynot, Arglwydd hael, 
ac feliy cacl ymwared. 


8 lLlefaſant drwy ymddiried 1 ; 
da fuoit iddynt, Arglwyds : 
hachub hwynt a wuetholt di, 
ghag cxni, a rhag'gw" radwydd. 
6 om rhitir innau megis pryt, 
Kr fel 87 cryf ei gies. 8% 
rmyg dynion, a gwarth gwacl ; 
a thyb:ant gael eu hyſtod. e 


7 Pawh a'm gwelent, a'm gwatworent, 
wo 1 8 | 
ev. pennau yn. dra 
5 (;- =" iy 
r rglwydd rhoes bwys a 
doed of Pw — 8 Z 
Os myn ei ollwng ef ar led, 
cymmered iddo 'i hunan. 


. 
— . 


9 Duw, tynnaiſt fi o groth 
rhoitt ynot ddinam roth if 
an oeddwn 1 yn ſugno hon, 
ac a't dwy fron a'm harchwaith, 
10 Arnat ti bwriwyd fi o'r bru, 
arnat ti bu fy” ried; 
Fy Nuw wyt ti o groth fy mam; 
ffyddiais it' am fy ngwared. - 


11 Oddiwrthyf fi yn bell na ddos, 
tra fo yn agos flinder; 

I'm cymmorth i, gan nad oes neb 
a drotho i wyneb tyner. _ 

12 Buftych lawer, a chryfion jan, 
dacthant yn llawn i'm gogylch : 

A theirw Baſan, o hob parth, 
yn codi tarth om hamgylch, 


13 Egorant arnaf cnau rhwth, 
um bygwth, fel y llewod. 

A. faent yn rhuo eiftau maeth, 
o rab viglyfaeth barod. 

14 Fel du fr rf fi'n diferu'n clu V yrn, 
a' m heſgyrn, ſigla'r rheini : 

Fy nghalon om mewn darfu'n llwyr, 
fel cwyr a fai yn toddi. : 


15 Fel priddleſty mae fy nerth mor ſwrth, 
ynglyn wrth fy ngarchfannau 
Mae fy nhafod : yr wyf mor drwch, 
ty nghyfle yw llwch angau. 
16 Can's cwn cylchafant fi, fy Ner, 
a chadfa 'ſgeler ddiffaith : 
Cloddiaſant ty nwy law a'm traed, 
ac felly gwnaed fy artaith. | 


17 A rhifo fy holl eſgyrn i, 
gan gulnt, hawdd y gala 2 

Maent hwythau'n gweled hynny 'n wych, 
bob tro yn edrych arnaf, 

18 Rhyngthynt i'w myſg y dillad mau 
vn rhannau doſparthaſant : 


A hefyd ar fy mbrif-wiſg i 
.. 


coelbrenni a for 


19 Tithau, fy nerth, am Harglwydd 
nac bella oddiwrti:y* : 4 
O bryſia, tydi yw fy mhorth ; 
a thyr'd a chymmorth ymy. 
20 O tyr'd, ac achub yr oes tau 
rhag ofn y cleddau ffyrnig : 
A 2 o feddiant y ci 
y enaid i, ſy'n unig, 


21 Ymddiffyn fi rhag y llew glwth; 

dwg o''i tafn rhwth fy enaid : 
Achuh, a gwrando fi yn chwyrn, 
rhag cyrn yr unicorniaid. 

22 Mynegat tinnau d' enw yn bur 
i'm brodyr yn yr orfedd : 
Ile mwya 'r gynnulleidfa lin 

dy glod a wna 'n gyfannedd. 


23 Had Iago ac Iſracl, chwychwi 
rhai ych yn ofni 'r Arglwydd, 
Drwy ofn y rhowch iddo ſoſiant, 
a rhowch ogoniant ebrwydd. 
24 Can's ni'ch iy ſodd, ni*ch dirmygodd, 
E 0 — N * Ywyd : 
thr gwrandawodd weddt y | 
a't duchan yn ei adfyd, * : 


25 Honot ti bydd, ac i ti gwedd 

mewn aml orſedd y moliant: 

I Dduw rhof f' addunedau*n lon 
gar bron y rhai a'i hofnant: 

26 Diwellir y tlodion: a'rrhai 

a geiſiai at yr Arglwydd, 

A'i molant ef, fe gaiff (gwir yw)” 
eich enaid fyw'n dragywydd, 


* 


27 Trig- 


PSALM "XXII, XXIII, XXIV, XXV. 


2 Tri ahon byd a dragtup.chove dd 8 Pwy RFC boy 
at yr Ar rglwydd, pan gofiant: Arglwydd — oo ei | 
A holl dylwythau r ddacar hon Yr Arglwydd pw, Cc 
k . gar gd 3 a chadarn i — — 
28 Can's 0 iau 'r deyrnas, byrth, eich pennau 
a holl —— y bydoed ; 9 Dyer Se , 
Ac uwch eu { of un 840 — 
ben Llywydd y Vece Can's Brenhin mawr daw ich mewn chwi, 
Llywy — o fri 2 
29 Y cyfoethogion a fwy o — meddwch, ydywy r Brenhin hyn, 
addolant yn eu gwyn —_—_ | : wn ei ogoniant 
Rhai a ant ir llwch gar ei fron, 1 y Slucedd yw, 
a nun N 9 — hefyd. . a gogonedd, a 
rhai 'n oll a'u had, yn un fr 
1 nant iddo gyd wal 17 PSALM Xxv. 
r rhai 'n i'r Arg 2 , 1 , \efais enaid i 
a rifir yn genhcdlaeth. 4 f EN F Amy d, Green Ff 4 
31 Dont, d:ngoſant ei unjondeb, 2 Fy Nuw, fy ngobaith, gwarth ai cha”; 
mk y that f 1. 5 ou gen ; - = TY TI! 6, 
n a addaw ef au gwnaeth, . , wi a ovenman 
benny a ddacth' o ddifri. y rhei'ni ni w'radwyddir: 
Gwarth Ir rhai a am i ham 
PSALM XXIIL | ryw dwyll neu gam yn ddihir. 
W rghwydd yw fy Mugail clau, Iwvdd, dangos i'm dy ffordd 1 
ni ad byth eiſiau arnaf: 1 ei deall 
2 Mi gaf orwedd mewn porfa ſras . 958 ac arwain * yr wedd 
ar lan dwfr gloywlas araf. yn dy wiri 
3 Fc goledd f enaid, ac am dwg 5 Can's tydi ydwyd Dduw fy maeth, 
hed Ilwybran diddrw "ve cyhon; . a'm hiachawdwriaeth 17 
Er mwyn ei Euw mawr JS, 1 Dy ddiſgwyl yr wyf 45 d y ydd, 
fe'm tywys ar yr union. a hynny fydd i'm diddig 


4 Pe rhodiwn (nid ofnwn am hyn) 5 O cofiady nawdd a'th ſerch di, 
yn nyffryn cyſgod angauz 


a'th fawr doſturi, : 
Wyd gyd a — a — 7 a'th ffon: Cofia fod ynat ti erive 
ond tirion ydyw lawn ddioed drugarow ug 
5 Goſodaiſt y — i 171 frag, 7 Na chofia yr — 
le'r oedd y nglias yn gweled: na ll y rad of —— 8 : 
Ole i'm pen a chwppan lawn; Ond, Arglwydd, coffa fy 1 
daionus 1awn fu'r weithred. er dy ddaioni hyfryd. 
6 O'th nawdd y daw y doniau hyn 8 Yr Ar Iwydd og 22 a da, 
i'm canlyn byth yn 4 Iwydd : a'ĩ fyrdd i im” noddfa ydynt: 
A minnau a breſwyliaf byth Fe arwain (fel y mae Jon rhaid) 
aA'm nyth yn nhy yr Arglwydd. a i uin. bara 1 
* c el au mewn wn 
PSALM XXIV. 8 4 rhai ufuddiawn ig; * 
R Ar lwydd pĩiau 'r ddacar lawr yddyſg yw el ffyrgd i 
a'l die . 6 eiddo: j a fyddai oſtyngedig. 
Yr Arglwydd 125 .. noll 2 , 10 I'r fawl a a gadvro & ddeddfau'r Ion, 
2 bo — 3 ſail hi a'i gwedd 01 _ noon 44 fydd. 
2 Can' wirionedd a thrugaredd f 
2 eie * Bier ei lywydd yn ei 167 1rd 
c a'i go 
In dean uvwch IBE-ddyſroedd, * — — dau fy anwiredd: 9 mau) 
Er | wy a 48 | Can's fy r i r 
. ? N Yor epd mwy yd mg Oman > 
; A on a ſai 4 thenlwng wedd 2 Mae ynein m ni, 
| 80 ngorſedd ei ſanRteiddrwydd ? — 5d yn 3 N r 1 Arglnydd | 
; yn à llaw lan, a yl da, Fe ddengys y | 
: 555 ak ddidraha 'i enaid: hon a ddewiſo 'n 5 | 
| ac ni rocs.un tro 13 O hyn y cat ty enaid cu | 
5 er twyllo! i gyfneſeiſiaid. RL. n — : | 
Gan yr A dd y caiff hwn wlith 'T ot rac | 
p ei e eee — 4 N al _ | 
1 14 Ei irgelwc a 
we” 1 r jachawdyriooth. 415 'r ſawol a ofno r Arglwy Fs | 
on ſy gan Dduw*n genhedlacth gref, Ac o'i holl gyfanneddan glan 
92 i ceiſiaànt ef yn effro; efe a' gw na 'n eyfarwydd. 
A gæiſiant d' — dyma u maeth, 15 Tueddu'r wyf, ty Arglwydd mad, 
AF gwir genhedlacth Iago. . Fa... — a'm pol 00 i 
7 Dyrcheſwch chwi, bynth eich pennau, — 43 g 75 Ne 
a — ddorau byt hol: cv 16 Tro attaf, cad im 'nawdd diddig; 
n's Brenhin mawrgaw?” my 
1 e ung , en 


1 Gofidiau 


PSALM xxv, XXVI, XVII, xxvm. 
| I gael ymweled Xi + Ee 
A 1 ryd 2 
yddiau einjoes: ſef wyf gaeth 


__ fawr hiraeth am dani. 


Ber e — fy mli — am poen fawr 
vel fy mli 
6 ay made n awr 4 An = NGO, : 
19 Gw 
1 a'm casant yn —_— 
20 Cadw f' enaid, ac uchub fi, 
Rhois (om r theini 13 N : 
is fy mhwys arnat ti, 4 
a rhodiaf mewn d: 
21 "Cadwed fi fy ac math; 
can's rhois fy ngobaith 
22 Duw, cadw di holl Ifrael, 
gwared, a gwel ei 


PSALM XXVI. 


ARN f (O Dduw) a chlyw fy Ilais; 
B dis mewn perfteithrwydd ; 
Ac ni i lithraf am im” roi mbw ys 

llownddwys ar yr Arglwydd. 
2 rp di fy muchedd, Arglwydd da, 
R. hola _— fy mywyd: . 
mamol chwilia 'r galon fau, 
a morn t arennau hefyd. 


led 
4 ade ere 


4 Ned cyd-eiftedd 3h, 4 gwagedd, 
neu goegwyr yn Hawn malais : 

5 Cas zennyf bob annuwiol rith, 
ac yn eu plith ni i 

6 Mi olchaf fy nwy law yn lan; 
can's felly byddan', f. Arglwydd : 
| g tu wth a 


n 8 i mi, 


Se acti 1 mi 100 yn lan, 
datgan dy ogoniant. 
8 Argh cerais ef dy dy. 
2 N Wal 2 am! d 
« n 1 
* gwaedlyd, lawn = 
* Eu dwylaw hwynt ſy ' ſgeler ian, 
maent yn llawn maleiſiau. 
A Aehau law yr holl rai Lge 
fy'n arfer derbyn gwobrau. 


11 Minnau 'n ddigiwcid (fell * 
ac mewn gwirionedd 20d rho 
Gwared fi drwy dy ngeeed, 
cymmer drugaredd 
12 Fe ſaif fy nhroed i _ | ar yr — 
ni ſyfl o'r uniawn droed 


15 1 ih + pn Arghopdd « da, 


PSALM — 


X. n rhag ae prey 'r ora? 


1 yw nerth 
y doe ddych 1 arnaf ? 
2 Pan Pan Gdst. 5 ook ſef 7 * 
om cwmpas in, 


thraſant, a c a 
yy ddaethant mwy IKEA 


Ni ddoe ofn ar fy N 1 
pe cyrchai Nu i'm — ty * 
eu pe e d hwn, 

mi ni wan-ſfyddiwn ronyn, 
4 ay» arch a erchais ar Dduw Naf, 
Cx, vo i o'r Argh yod lan, 
i dy 'r Arglw 
a hod I'm trigfan ęnddõ: 


6 Ky > fawn = 580 fy nghas, 
1 3 
Aberthaf, e. caraf, mola'r Jon, 
n fiydaton byth 3 h — 
wran byw 
” bryli's eve by cernad — 5 y 


—— eb, pet ng 


8 Fel hyn mae 'nghalou o'm mewn ; 
yn holi ac yn atteb : 
one by ' wyued ar bob tro; 
y'n ceiſio Jagged. 


Na pod Tet as; 
, "fy mhonh = co 
na wrt 
p nm rhydoſt. p 
10 Ogwrthyd fi f r FP 


An Ages del 
yn waitad ar yr union. doi rad, 


12 Ac na ddyro fi, er d 
wrth fodd cb bens 


73 Ons —— * 
um wrt t 
Y cawn i weled da Di — 


o fewn gwlad y rhai bywion. 
r 


"a, 2 rth i 
i eee gl 
PSALM XXVII. 
TTAD d Goa fy nerthy. y rhof lef; 
i fyddar : 


na ty 
tewi * = myn'd * 
e n ddaear th 


d Argivyd, er fy Hais i 
| Argiey0d, erglyw fy Naw i, 


Pan — nwy la bell 
Duw, <p. gafell fan&taidd. 


4 Yn ol FE — calon 
a' r twyll ddyfeiſiau ei 

Yn ol eu * wc. 2 
Duw, tal eu gobrwy iddynt. 

5 Am na 'ſtyriant weithredoedd Du, 
ef a wna ddiliryw ar 


Am na 8 ei — rad, 
= 2 adeilad honynt. 


Coy gly ef fy naw 3 ny, 


Yr Argl __ 
7 am en a'm rhan, 


ee. borch ; 
a chefais grmmorth nunorth ganddo ; ' a fs 2 
M. nnau 


PSALM XXVII., XXIX, * XXXI. 


Minhau o' m calon, dry fawr chwant, 
a ganaf foliant i 
$ YrA yen ad youth i bob rhai 


A' * 
ae — af — 
— 34d iddyn'. 
aue bobl dy hun yn dda, 
9 bendithia eee * 1 
Bwyda, wy; am * 
Jad chm drag * 
PSALM XXIX. 


RN i'r Arghiryd 2 thoweh yn chwyrn, 


chwi blant y ced 
Cy dnabyddwch ei darch, A'i — 
ferth, a'i ogoniant. 
2 Rhoddweh i i enw yr Arglwydd glod, 
heb orfod mwy an cym 
ACTI Arglwydd yr holl fyd, 
mor hyfryd y ei dabell ! 


3 Llais yr Arghvydd fyd ſold ve uwch dyfroedd, 


Duw cryl pay 
Uwch dy 4 — — ei — 
nid — ei ſwn ef fychan. 
4 Llais yr Arglwydd, * fyddo lym, 
a ddengys rym a ch 
A J yr Arglwydd a dd dwys, 
fel y bocymmwys gantho. 


S Lino yr Arghnydda dye ye An 
pet dd a ee 
r 

cirwydd o Litan 


lu dn unicorn, * 
fe wna i Lebanon 
7 A Sirion oll: llais ein Ior glan 
2 wna i flam dan waſgaru. 


8 442 drwy ddyrys lyn, 


ddychryn eres : 


Yr 1 a wna ona ddychryn fiwch 


9 Tg yr Arya a piau 'r god, 
obo; od | __ _ 
oetha goed; i'w deml, iawn 
i bob rhyw ei folianma. 
dd gynt yn bennaeth oedd 
10% AE TO fol cothin 
Yr Arghwydd fo, Ta, ef etto ſydd, 


A „ yn Frenhin. 
11 e arydd d i'w bobl == 


Yr A 2340 b oth yy ei bobl ym 
ei 155 > be heddwch. 


PSALM XXX. 
' ARGLWYDD, mia  fawrygat &; 
can's myfi a chefaiſt 
A'm gelynion i yn lawen 
By Now, pan lefas ara 
" n iechyd , 
3 Cedwaiſ iy er * on y bedd, 


— i'r go chwi ei holl 
8 a maint yw gwyrthian 'r _— 
A chlodforwch et gar ei fron, 
pofion Oi ſanReiddrwydd. 
5 ＋ fechan y fai 'n ei ddig, 
ns r LEE todd, 
eno wn w n 
1 bore ddydd daw iechyd. 


9 Pa fudd (O Dduvy) ſydd yn fy 
49 fwyf dan draed 7 Loy 
wy a gan it' yn y Yawr 
| oy Id 4 th fawr Wirioneddꝰ 
10 Eh "W __ Wr a thrugarbay 
dod gymmorth da i'm b 
11 Canys yn mad y troiſt . 
a' m galar, yn 5 


Am iti ddattod fy ſach grys, 
rhoiſt wregys o lawenydd : : 
12 Molaf, a chanaf i'm tafod 
im Harglwydd glod dragywydd. 


PSALM XXXI. 


M I a 'mddiriedais ynot, Ner, 
fel na'm gw'radwyd dder _ 
Duw, &'th gyfiawnder, gwared 

Gogn 30d | wake kya nefoedd. 
2 * un attat ar 
* A nefol 3251 wared ; 3 

ydd im' yn grai gadarn wr 
yn dy a thwr 1 in wad. N 


Sef fy nghraig wyt, a'm caſtell cryf 
i — — o'th fawredd : 8 


Er mwyn dy enw tywys fi, 


ac arwain i drugaredd. 

A thyn fi o'r rhw dir 
LT DET races, 

an's fy nerth 1y ti 
a 


5 Doe pr gy 


1855 —— dd Bd 'T gwirionedd) 
wyT y caſe'is y neb a fag 
vw galon orwag aflwydd: 
Ac mi ofodais yn Uwyr faith 
fy ngobaith yo yr Arglwydd. 
7 — a mdhifrydaf ynot ti; 
anfuoit fi mewn amſer: 
Ac adnabuoft, wrth fy rhaid, 
2 enaid mewn cyfyngder, 
8 Llawen fyddaf nau am hyn ; 
. — ya ni' m gwarcheaiſt: a4. 
y nhracd i, yn eang ry 
da deunydd y ſefydlaiſt. * 


9 O dangos dy dru —— Dduw ; 
ry esd ps 0 ſydd 
Fy lly ? ENA1 am. 

yn adder cyttudd ke 
10 jy y mywyd im” 
holl lxnyddoe Ua: 

By? nerth a ballodd o'm drwg cyn!, 
a'm heſgyrn ydynt dydron. 

a” A gwatwor i'm gelynion wyf; 

2 e a gwatworenpt : 
ol gpm. 'dogion, a phob dyn, 


am ve =p" 
I2 850 a' m ee dros go! , 


fal marw a —— lus ; 
A hawdd = or y _ twn, 
o byddai hn drwg-flaſus 


423 Can' s clywais nie tht den 
o' m deutu, dychryn oerloes : 
hwy a a mg een f ar bob wyn, 
wyn fy einioes. 0 


14 Ont 


| 
| 
| 
| 
| 


PSALM 


Ond yn fy hgobaith (Arghvydd byw) 

„ d'wedais, y Nuw ydwyd 

15 Y mae f* ans ar dy law; 
bh... oes na —_ nac arſwyd. 


dy was 
ed, a geared * a m herlid : 
16 A dangos d'wyneb imꝰ o'th rad, 
rhag brad y rhai ſy'm hymlid. 
17 OA ydd, na W 2 fi, 
a rois y ngweddi arnad: 


Ond i' r — gwarth a wedd, 
yn fud os 0 lygriad. 


18 Cau ddog wefuſau rhaiin 
y ſydd yn darſtain craſder, 
O ad — A thor tyn, 
ynerbyn y cyllow pier. 
19 O mor fawr yw dy rad — 
c 1 rrhai . ofnant ! 
o flaen meibiondynion glod, 
ac ynod ymddiricdant. 


20 Oddiwrth ſyth feilchion (o'th flaen di) 
y cuddi hwynt yn ddirgel : 
i yn dda i'r babell 
rhag ſen tafodau uchel. 
21 Mi a fendigaf Dduw yn hawdd ; 
Ry fi 90 4 958 6 was, 
naeth ryfeddod dros ei 
mewncadarn ddinas gaead. 


22 Ofnais i 174 o'm N drwg, 
.by nhrot o'th olwg al 

Eithyr pan lefais arnat . 
y —— ſi vn fuan 

23 O cerw h Dduw, ei holl ſaint ef; 
da y . . Jef fyddloniaid : 

Ac ef a dal yn helaeth 1awn 
i'r beilch anghy ſiawvn tanbaid. 


Cymmerwch gyſur yn Nuw 100; 
* 1 galo 1 of ty n 
Ac os gobeithiwc ynddo ef, 

ei law yn gref bydd droſoch. 


3 XXXII. 


1 18 0 n ei fyd, 

A, ee pra en choad: 
7 c wyc ei Holl fai, 

1 — a' i anwiredd. 

2 Ar dyn a gyn yd Duw ai nvydd, 
ni chy fri'r Arghwy dd iddo 

Mo'i gamweddau : r * Rc ni chad 
dim twyll dichell-frad 


3 Minnan, tra celwn i 55 mai, 
yn hen yr ai *'mhibellion : 


Ahe y rhuad i hob dydd, 


8 2 bydd fy nghalon. 
aw ditſiau, y dydd a'r 
2 950 drom drwy achos arnaf : * 
Trot ireidd- dra ty eſgyrn mer 
fel ſychder y gorphenhaf. 


trois innau ar g, 
Soap fy anwired 
Tyſt yn fy erbyn fy hun fum; 
maddeuaitt ymꝰ fy — - 


6 Amdevol woeddten, — — 


a d pob gla nd arnad 
Re ofn, mewn ff yas Jpeg 
na Chair mo'r daith hyd —_ 


| 7 0 loches gadarn wyt i imi, 


ing y m ny * Graden: 


eg fy 6 ar led. ar 
8 * O ddyn) d bs fl | 
J fordd y rhod'n w * 


V rhai y ſy 
Mae yn rhaid genfa, neu ffrwyn den; 


maich, 


XXXT, XXXI, xXxxInI. 


Mi a'th gynghoraf d d 
y — ngolwg _ oy 


8 neu y mul na ſydd 
9 1 * 


i ddal eu pen yn waſtad. 

10 Caiff annuwiolion a wnant gam, 
fawr ofid am cu traha: 

A ffyddloniaid Duw, day gwedd, 
trugaredd a'u — ä 


117 —— r cyfion yn dirion ewch; 
« rom trch rokeg h ylwyd dd, 
A. phob calon ſydd union ſyth : 
clodforwch fyth yr Arglwydd. 


PSALM XXXII. 


P. rai bynnag, yn Nuw yr lon, 
ſy gyfon Nawenychwceh: 
I hawh FRY dd yn iawr yn byw, 
gweddus yw diolchgarweh. 
2 A thannau telyn goto ef; 
rhowech hyd y nef ogoniant: 
Ar y nabyl gywair ei thon, 
ac ar y gyſon ddectant. 


3 — — i'r Ion fawl a mavwrhad, 
o ganiad newydd: 
Cemweh iddo yn llafar glod, 
bid parod eich lleferydd. 
4 2 mai union ydyw ei air, 
yddlon A ei weithred: 
5 . — r a barn ef ai-car, 
a'r . lawn o'i nodded. 


7 Ca lat efe yon : =. 
ere 


10 Ef a ddirymmodd (fy Nuw Tor) 
\ 7 y gephedloced.: 
rw lyſiant givnai 
. amcanion llym on ae 
11 Ond ei gynghor oddr fry, 
a bery'n drag'wyd cx" 
A'i galon-fryd efe ei hun, 
. uwch pob rhyw un 


| r2 A ph hob cenhedloędd dediwy 


w iddynt ſydd 90d Arghur 
A'j etholion efe ad zwna 
yn etifeddiaeth N 
13 O'r nefoedd fry — ed | 
ar lwybrau pob rh yuion ; 
14 Ac oli brefty Nn ar 


W 4 ddaear, a'i thrigolion. 2 & 1 
| 15 Yr hwn a luniodd galon dyn, 


a aedwyn ei wcithredoedd: 


- 16 Ac ni chedwir un bydot gun 


o'1 nerth ei hun, na'i 1 
17 A pheth — ydyw Ty 
i gael parch ac ymwared : 
Ac ni all achub o-law'r Ner - 
8 mo'i farchog, er et gryfed. 


| 13 Wele lawn Lot Duw ns 1 0 
maent ar y ſawl a'i | 
. A. drugaredd ef ſydd ar led. 


i'r ſawl a *mddiried yhddo; 


109 Er mwyn gwared, 4 pan fo yn mad, 


rhag angau, enaid 
AC 1 borth 


eiſiau, a rhag newyn, 


Wi y tlawd' yn glan' {Th 


PSALM xXxxIin, XXXIV, xxxv. 


20 Ein henaid gan yr urea hacl 
ſy'n diigwyl cael ei bywyd : 


Efe a byrth ein henaid gwan ; 


efe . tarian hefyd. 

21 Set yn unig yn Nuw yr Ton 
mae'n calon yn llawenu : 

Ac yn ei Enw ſanctaidd ef 
mae hon yn gref yn creda. 


22 Duw, dy drugaredd dod i ni, 


ſef ynot ti y credwn: | 
Dy drugaredd a'th nawdd i'n dod; 
can's ynod ymddiricdwn. 


PSALM XXXIV. 


DN fi, à chalon rwydd, 
ier Arglwydd bob amſerau: 
Ei foliant ef, abi wir fawriiad 
ſy'n waſtad yn fy ngenau.. 
2 Fy enaid ſydd yn bottio'n rbwy dd 
om 1 * ac o'm perchen : 
A phob ditalch hynny a glyw, 
ac a fydd byw yn llawen. 


3 Molwch fy Arglwydd gyd 2 mi, 
— * ni ei cnw ef: 

4 Criais arno yn fy ofn caeth, 
a gwrando woacth fy 9 

5 Y ſawl a edrych arno ef, 
a lewyrch net eglurir: 

Ni w'radwyddir © honynt neb, 
a'u hwyneb ni ch'wilyddir. 


6 Wele, y truan a rocs lef, 
a Duw o'r nef "pe gwrando, 
A'i gwaredodd ef o'i holl ddrwg, 
a't waedd ocdd amlwg idd:. 

7 Angel ein Duw a dry yn gylch 
o amgylch pawb a'i hofnant : 
Ccidw ef hwynt; a llawer gwell 

na chaſtell yw eu gwarant, 


8 O profwch clwch, ddaed 
yr” Argiwydd byw i'r eiddo: 44 
A gwyn ei tyd pob dyn a gred, 
r01 ei ymddiried ynddo. 
9 Oſnwch Dduw ei holl faint (heb gel) 
a'i gwnel, ni bydd pall arnyn : 
10 Nac eiſiau dim ſydd dda; er bod 
ar g' nawon lewod newyn. 


11 Chwychwi feibion, deuwch yn nes, 
gwrandewch hanes yſtyriol: 

Dowch, a dyſgaf i chwi yo rhwydd 
ofni yr Arglwydd nefol. 

12 Y ſawl a chwennych ſywyd hir, 
a gweled gwir &daioni: _ 

13 32 mag drwg di bwyll, 
a'th ſatn rhag twyll a gwegi. 


24 Gwrthod . —— dda, a cbais hedd; 
hon hyd y diwedd dilyt) : 

A chadw r heddwch wedi ci chael; 
fal dyna ddiwael deſtyn. 

35 Y mae yr/Arglwydd 2'i olwg 
ar y dyn diddrwg cyfion: 

A'i gluttiau ef, o'i lawn wir fodd, 

ier rhai gwirion. 

16 Wyneb yr Ion a'i guwch ſy dyn 
yn 14 diffaith : 

Y coffa o honynt ef a'i tyr 
ar fyr o'r ddaear ymaith. 

17 Hawdd 0 clybu fy Nat o'r nef 
leferydd llef y cytion: 

A thra buan (o'i rad a'i rodd) 
y tynnodd ou trallodion. 


Agos iawn yw ein Duw at gur 
Men 


A da y ceidw ef bob pryd 
yr yſpryd cyttuddica:g. : 

19 Trwch, ic, ac aflw yddiannus 1avany 
a fydd gwr cyfiawn weithiaue 

Ei ddrygau oll, Duw, oddi fry, 
a'u tyn, a'i try 1'r gorau. 


20 Ceidw ei eſgyrn ef ei hun, 
o honynt un ni ddryllir: 
21 A — a laddo y drwg was, 
a ffrwyth ei gas y lleddir. 
22 Eithr holl was' naethyr Duw ei hun 
yr Arglwydd Gun a'u gwared : 
I'r fawl a *"mddiried ynddo ef, 
ni all law gref mo'r niwed. 


PSALM XXXV. 
PN (0 Ae yn fy hawl, 


a'r ſawl adery'n f erbyn: 
Lle 'r ymryſonant a myfi, 
mwana di a'r gelyn. - 
2 Mae dy gymmorth ? O moes ei gael; 
o riod, c dy abate 
cyſod, cais dy aſtalch gron, 
a dwg dy waywffon alan. 


3 Argaua ar y rhai & ar gam, 
i'm herlid am fy mywyd : 
Wrth fy enaid dywaid fel hyn, 
Myfi a fyn it' iechyd. N 
4 Gwarth a gw'radwydd fo i bob gradd 
a geiſio ladd fy enaid : 
A thrwy gywilydd troed i ol 
y ffals niweidiol gablaid. 


5 Fel yr us o flaen gwynt y bon', 
Angel yr Ion i'w chwalu; 

6 Ar hyd ffordd dywyll lithrig leſn, 
a hwn wrth gefn i'w gyrru, 


7 Cloddio pwll, a chudd'o y rhwyd, 


a wnacthpwyd im' heb achos: 
Heb achlyfur, maglau a 
i'm henaid yn y cyfuos. 


8 O deucd, cwymped yn ei 
yr hon a gud — 1 ray 


Syrthied, a glyned rw delm rwyll, 


ali drap oi dwyll ei hunan. 
9 Eithr am fy enaid i (Amen) 
bid llawen yn yt Arglwydd: 


Fe a __ hyfryd gantho hyn, 


aw i'r gelyn aflwydd. 


10 O Arglwydd,*dywaid f* eſzyrn i 
pwy ſydd à thi un gyflwr ? M 
Rhagei drech yn gwared y gwan, 
a'r truan rhag ei ſpeiliwr. 
11 Tyſtion gau a ent yn lym, 
a holent ymꝰ beth anfad : ; 
12 Drwg im' dros dda talent heb raid, 
a'm henaid braint ymddifad, 
r3 Ond fi, tra fyddent hwy yn glaf, 
* i'm neſaf liein- ſach 1 | 
wy mr ymoſtw ng ac ympryda, 
cym'rais fy myd yn bruddact.. 
Y: un doſturiol weddi fau, 
a ddaeth o'm genau allan, 
A. droes eilwaith (er fy lles) 
I'm mynweCs i ty hunan. 


14 Mi a ymddygais mor brudd dlawd, 
el am fy mrawd nen *nghymmar : 
Neu fcl arwyl dyn dros ei fam, 
ni cherddai gam heb alar. 
15 Hwythau yn llawen doent ynghyd, 
pan bwyſodd adtyd attaf: 
Otcr ddymion, ac echrys lu, 
fyth yn miu-gammu arnaf, 
4 


PSALM XXXV, XXXVI, XXXVII. 


26 Rhai'n rhagrithwyr, rhai' ty watworwyr, 


torrent hw y eiriau mw 
Hwy a Surren arnaf fi. 
bob daint, a'r theini'n giaidd. 
17 Aber od edrych ; Ow - . nad hyd. 
* rd yo 3 
f warc enaid rhag y 8 
f'oes O cwinedd 242 
2 Minnau a ganaf i ti glod, 
le ba cyf fartod 1 . 
Ac a folaf dy gaw a'th ddawn 
wrth laxcr 1awn o bobl 
19. Na fydded lawen fy _ ddyn 
97 m herbyn, heb 
Ac na throed (er — ay cad) 
mo gurt ei lygad digllon. 


20 Nid ymddiriedant dflim mewn hedd ; 
dych'mygant ryſedd gelwydd : 
* dichell, a goſc 
r rhai my n bow yn ll lenz 
21 " Liedu nau, tacru yn pn, 
a di wedyd hyn yn unblai 
Ffci, ffei, o boo hwnt a thi; 
ni at weliom n Uygaid. 


22 Tithau (O Aera gwelaiſt hyn, 
mor daer yn f'erbyn fuon': 

Ac na ddos 3 — miel, 
rhag dichell f 15785 

23 — * — i'm barn, 
yn gad Am gofid; 

24 Dydi a a of r r uniondeh; 
ni wat war neb o'm plegid. 


25 Na ad i'rgelyn, calop wael, 
rad 2 ci wynfyd: 
Na rhodreſu fy llyngcu'n 
ngeaſom — ra ddybry 
26 Gwarth a ;ddynit a ddel, 
4 n codi uc et chwerthin : : 
Gwiſ; wiſger hwynt à weft, ac a chas 
d im' alauas ry flin. 


27 Llawen fo'r Uaill. pawn o glod, 
2675 n coelio 80d ber . 
* 1 ni fawrhant, 


roi Ityddiant tw weiſion 
33 M Minnan, fy Ar ay yd I'r rhain, 
myfyriaf arwain 


* di, a- 55 lod, 
Dy gyhavender a th favr 8 


PSALM XXXVI. * 
Wes e 5 ngalon, 
mae'n eglur yu fy nghalon 
Nad acs of a Dv, oa'i u, na'i ddrwg, 

o flaen ei olwg trawſion. 


a Mae yn cyd-ddwyn A' i et hun, 
ni wel mo'i wrthun droſed 

Nes cael yn eglur i 'r holl f d 
ci gas wyd, a'ia 


3 Os ei ymadrodd, mae heb wir, * 
ei eau d. hit bydwy 

Ni fyn wneuthur dim da | 
| Finns diffaith dibwyl 

vn ei wely ni chais nun, 

ond gofod lun ar gelwydd : 

Os Ph cffro 1 yn ei waith, 

ochel daith annedwydd. 


drugaredd-(fy Argl ws fon 
e d 0 0 ve Defoegd 20 5 
wirionedd n 
hyd y cymmylau dy pad yr 
61 unjondeb fel mynydd mawr, 
dy farn fel law yr eigion: 


wy nerth fyth 17 a barha, 
da, a dynion. 


7 0 mor werthfawr (fy . Arglw4dd Dduw) 
i bawb yw dy dru garedd 
I blant dynian da ian yw 
vngliyigod dy adanedd. 
Cytlawn o fraſder yw'r ty tau, 
lle lenwir hwythau heſyd: 
Ile y cant ddiod gennyt lun, 
o flaſus afon hytryd. 


9 Gd a thi mac y loyw-ffrwd hon, 
a dardd © ffynnon ciniocs : 

A' ch deg olcuhi ac a'th rad, 
„ cawn ol exocs 

we O ettyn etto i barhau, 

y drugareddau tirion: 

Nia th adwaenom di a'th ddawn 

'r thai ſydd unjawn galon. 


11 O Dduw, i'm herbyn i na ddoed 
na ffyrdd na throed y pale u- ftol: 
A lettair attaf, fel na ddaw . 
8 aith na llaw'r annuwiol. 
12 Felly y {yrthiodd gynt, yo wir, 
J rliaĩ enwir a'u drygwaith : 
Felly gwthiwyd i lawr hwy xd 
b godi mwy yr eilwaith, 


PSALM XXXVII. 


N gdyb yn dy ben, 
nac o gynſigen ronyn: 


Er liwyddo'r enwir, a woai gam, 
cai weled llam yn canlyn. 

2 Sef hwy a dornr fel gwellt glas, 
neu lyſiau diſtas gwywon : 

A hwy a grinant vn a Ja. 
a hynny 'n ebrwydd ddigon. 


3 Cred yn yr Arglwydd, a gwna dda, 


gobeithia yr hyn gorau: 
Bydd ymarh6us yn FLY 
rad ig yiurus yn dy Ddu 
4 By ylurus s yn w 
5 D 621 bob ow red þ iddo, 5 0 
A cred i n $ 
fe rydd d'ewyllys — | 


6 Cred ynddo ef, fo'th ddwg i'r lan, 
nder: 


myn d 
Mor oleu à 'r ly gyfiawod dydd, 
= hynny 2115 — 
iried 1 taw 
1 1 ymddi — 1 
Er lw yddo 1 ddryg- dyn 8 ; i fai, 
yt hun a vec! * gyndyn. 


8 Paid 4'th ** na — * 
gad ymaih d A dar 
Rhag i hynny d 
yn bechod yn ” egg. 
9 Oherwydd hyn diſgwy] 100, 
1 ddiwedd dynion diffaith: 
Al. diſgwyl ef, meddianna'r tir; 
a'r drwg, fo' i torrir ymaith. 


10 Goddef y dryg- ddyn dros dro bach, 
ni welir mwyach honaw : 

Mi ga'i weled y lle y bu, 
heb ddim yn ſlonhu ganthaw. 

ri Ord y rhai ufudd a hawddgar 
dacar a feddiannant : 

A'r rheini, à thangnefedd hir, 

diddenir yn eu meddiant, _ 


12 Bwriada'r dryg-ddyn, o' chwerw-ddaint, 
- ar ddrygu brain Cyfiawn-ddyn:; 
13 "Duw yn ei watw u yntau 'fydd, 
1y*n gweled dydd ei dertyn, 


14 Anuelu 


PSALM XXXVIL XXXVnI. 


14 Annelu bwa, tynnu cledd, 
yw troſedd yr aunnuwiol ,. 

Er lladd y truan: fel dydd brawd, 
i'r tlawd a'r deſoſiy nol, 


15 Eifwa torrir yn ddellt man, 
a'igledda A'n ei galon: 

16 Mawr yw golud yr yſgeler, 
ond gwell prinder y cytion. 

17 Yr Arglwydd a farn bob my fai, 
tyr freichiau'r rhai annuwiol: 


Ac ef a gynnal yn ddi ddi 


y.cyhon, yſtig, gweddo 


18 Sef edwyn Duw ddyddiau a gwaith 
pob rliai o berffaith helynt: 
Ac yn dragywydd Duw a wnacth 
dog etiteddiaeth iddynt. 
19 Ete a'u ceidw hwynt i gyd, 
na chant ar ddrygſyd w'radwydd : 
Amſer newyn hwynt-hwy a gant 
o borthiant ddigonolrwydd. 


20 Y rhai traws enwir, heb ddim cwyn, 
fel braſder wyn a doddant ; 
Caſeion Duw fydd dynion drwg, 
hwy gyd a'r mwg diflannant. 
21 Y gwr annuwiol a fyn ddwyn 
yn echwyn, byth ni thalai; 
A'r gwr cyfion teugarog fydd, 
ac a rydd, ni's gommeddai. 
22 Sawl a fendigo Duw (yn wir) 
tir a etifeddan” ; 
A'r rhai a felldithio, o'r tir 
i gyd a fwrir allan. 
23 Duw a fforddia, ac a hoffa, 
1 * gwr calonnog : 
24 Er ei gwympo, efe ni friw ; 
foi deil llaw Dduw'n tefydlog. = 


25 Aethum i bellach yn wr hen 
dum fachgen, rwy'n cydnabod : 

Ni welais adu had gwr da, | 
na cheiſio'u bara *nghardod. / 

26 Echwyn a benthyg cair bob dydd, 
trugarog fydd y cy ion: 

A'i had et drwy y nefol wlith 
a gaiff 0'1 fendith ddigon. 

27 Arſwyda ddrwg, a gwna di dda, 
a chyfannedda rhag-llaw : _ 

28 Can's Duw a gar y farn ddi-dwn, 
ninnau a roddwn arnaw. 

Nid ymedy efe à 'i faint, | 
ceidw heb haint y rhein1; 

Ond had yr annuwtolion gau 
a ddont 1 angau ditri. 


29 Y ddaearcaiff y cyfion gWyl, 


lle *preſwyl byth mewn 1awndeb: 
30 A; enau mynaig wybodaeth, 
a'i dafod traeth”' ddoethineb. 
31 Deddf ei Dduw y ſydd yn ei fron, 
a'; dracd (gan hon) ni lithrant : 
32 Dyn drwg a ddiſgwyl ladd y da, 
ond uithaiff yna ffyuniant. 
33 Niadyr Att pcn (er ei gais, 
nac er ei falais lidiog) 
Y gwirion yn ei waedlyd law, 
i hwn ni ddaw barn cuog. 
34 Gobeithia yn yr Arglwydd tau, 
a chadw ei lwybrau'n gywir : 
Cei feddiannu, cei.uwch o radd, 
a gweled lladd yr enwir. 
35 Gwelais enwir yn llym ei big, 
a' i frig fel gwyrdd-bren lawn : 
36 Chwiliais a cheiſiais yr ail tro, 
x oegdd eto wedi colli. 


-11 Cytneſa 


37 4 heſyd y gr pur, 
ac edrych dy 'r cyhawnedd 2 


Di a gei weled cytryw ddyn 
— derfyn fydd tangnefedd. 


$ A gwel y rhai drwy drais ſy'n byw, 
38 Ag 


1 ddittryw cwympant : 
Fe a ddiwreiddir plant y fall 
i ddiwedd gwall, a methiant. 
39 Iechyd y cyfion ſy o Dduw Ner, 
a'i nerth mewn amſer cyffro: 
40 Cymmorth, ceidw, o de y tyn, 
a hyn am gredu ynddo. 


PSALM XXXVIIL _ 


Y Arglwydd, na cherydda fi 
5 beta dy 8 : 
] , . 


Ac na choſpa fi yn 


oblegid fy anwiredd. 


2 Can'sglyndy ſacthau ynof fi, 


a phennau'r rheini'n llymion ; 
A dodaiſt arnaf y llaw dau, 
arhoiſt ddyrnodiau trymion. 


3 Nidoes mo'r iechyd, gan dy lid, 
i'm cnawd, ond gofid creulon : 

Ac nid oes (gan fy mhechod chwytn) 
mor hedd i'm heſgyrn ſychion. 

4 Can's fy nghamweddau aent Yr nen, 
a thros fy mhen tyfaſant: 

Un wedd à baich the drwm o bwys, 
fel hyn mor ddwys y'm llethant. 


5 Fy nghleifiau fydd fal yn bwdr ddu 
yn llygru gan f'ynſydrwydd : 

6 98 a phallais beth bob dydd, 
ſef galar ſydd ac aflwydd. 

7 Can's mae fy 4 lawn o wires, 
a' m cnawd heb les nac iechyd: 

8 Lleſg-wan ac yſig yw fy mron, 
lle gwaedda calon nychlyd. * 


9 Clyw, Arglwydd, fi; 1 o'th flaen 


yn hollawl mac nymuniad _ 
Ni chuddiwyd mo'm hochenaid i 
oddiwrthit di, fy Ngheid ad. 
10 Llamma *nghalon, palla fy nerth, 
a'm golwg prydterth befyd: 
„cy faiͤl, car nid gwell, 
hwy aent ym mhell i'm 1d. 


12 A'mcaſeion i yn nesaàu, 


a'u maglau ffug u dichell: | 
Safai fy ngheraint i yn ſyn, 
1 edrych hyn © hirbell, 


13 Minnan fel dyn byddar a aun, 


mag pe bawn heb glywed : 
Neu fel y mudan (dan drittau} 
heb enau yn egored, 


14 Yn fud fel hyn y gwn fy m 

fel un athafod efrydd : 8 

He dd wedyd unwaitu air om pen, 
i dalu ſen a cherydd. 


15 Gan im' gredu i ti yn rhwydd, 


0 — Dduw goruchaf: 
Rhwydd a hyſpys iawn gennyf fl 
yw, ygwrandewi arnaf. 


16 Mi a d1ymunais arnat — 
rhag bad i'm gehyn wawdio: 
O Nithrai fy nhroed ronyn bach, 
* fo ſydd llawenach gantho, _ 
17 Clotfi yn barod 'rwyf yn wir, 
a dolur hir ſy'm poeni : | 
18 Addef yr wyt mai iawn im' fod, \ 
fy mhechod n ei beri. 
19 A' m gelynion i ſydd yn fyw-. 
yn eu thyw, e 


gra 


$ydd yn dwyh © cas i mi ben bam, 
am 
„ iy = 
a'm gwrthwyneba'n 
A yn am ddilyp bono 6 
Fe ery 
1 nac odd, algo men. 


24 Br — — 5 d 
a, commorth 09m 4b l 


PSAEM XXXIX. 


An D gadvy ngenau'n gu, 
r u ugeiriau: 
Y dyn 2 fle 1 — 
bwriedais ffrwyno ngenau. 
2 Tewais, tewais fel'y dyn mud, 
rhag d'wedyd peth daionus : 
Ban y cyffroais © hir ddal, 
ymattal oedd ofidus. | 


3 Yn fy nghalon y codod 
a'm mynwes om — 5 
Fel y tin ennynu a wnaeth 
8 — yr m (ly Argh 00 Nerd: 
im” r 
93 


Rifedi 'r n —— a — hyd 
0 Bc byd y byddaf.. 


Rhoddaiſt fy nyddiau fel lled llav:; 
« i'm — daw bye ddiwedd : 
_ 24 N 0 3 

y yn wa 

6 el —— | cyigod y rhodia . 

dan gaſglu pentwr ofer: 
Odid a wyr wrth d 

pwy a'u mwyaha mewn amſor 


7 _ bellach a obeichiaf f? 


hois i ti fy u 
8 1 n * — —.—.— m yn mewydd, 


nad fin rd Ade i ſſolion. 
9 Yn fudan 82 yr acthun) } ly! 
a hyn tydi a'i p 
10 O tyn dy * oddivrthyf ſwrn;- 
ſef pwys dy ddwrn 2'm briwodd. 
11 To goſpech di am bechod wr, 
fo uA n fiwr ei fawredd 
Fel y 12 00 — ch "ore 


v pob * on 
12 Clyw fy ngwedd . Bae o'r ne 
a'm llef; agwel fy nagrau : 


| Dy was, 22 4 ( clyw fy mloedd). 


e 27. ad. im D 
gon darfod iau m 


a a mi 15 mron at 
1 , Create 


PSALM XL. 
Ba, ddi wyl fy Nets 
ef o'r uchelder cl 


| I odd of fy -Nais,. 


lefais ar if 
2 Codod d fv o'r 2 Ol blin, 
a'r pridd tra STOOD — — — 
hoes ar y nhroed 
N threfn 1 hefyd. 


3 A newydd gerdd i'm geneu rhoes, 
clod iddo troes yn hylwydd': 
Pawb ofnant pan y gwelack! hy n,. 
a chredant yn yr Arglw yd 
4 Pod gar yn ddiau dediwy 40 uw 
aroddous Dou Dduw ei heiyut;. : 


PSALM XXXVHI, XXXIX, XL, XII. 


A'r beilch, a'r ffeils 2'r chwedlau 
nid edrych — ate 


Am! (O Dduw) yw y gwyrthiau tau, 
: fel dy ſeddyliau AGES 
A heb un dyn yn dyſgu i ti, 
nac yn b i hynny. 
YVrhai, pe ceifiwn i drwy gred; 
wm — „ Au 3 
wy'l amlach ydynt nag y 
un d u heb — eu traethu. 


6 Ni fynnaiſt offrwm rhodd na gwerth, 
na chwaith un aberth genny” : 

Er yn fy nghluſtiau i mewn pryd 

wy a egoryd'ym 

7 Hyn pan withodaitt, d'wedais i, 
Duw, wele fi yn dyfod: 

Megis 0 honof mae gwir pur 
yn dy yſgrythyr hynod; 


1Y N i dy n lawn, 

(OD 'rwy 'n foddlawn ddigon: 
Dy ewy ny 7 lan ddeddf 

ſy'n gred neutu'r galon. 

9 Mi a bre - is dy air cu 

—— lu mar anian: 
Ac ni thawaf, fy Arglwydd gwyn; 

ti wyddott dyn dy hanan. 


10 Dy iavender, iechyd, a'th air gw i 
ni bum chwaith hiri'w celu, 
Nth drugaredd, na'th roddion da, 
rhag un gyn 'Ueidfa meithlu, 
T1 Dithau O Dduw) — na c 
1 dawel drugared 
By nawdd a th wir goſod ar led, 
dont byth im gwared inuau. 


ra Dagrau o' m lch fydd uwch rhif, 

, 2 throlo'n 1 * 
1 ydyntna'm gd i'm brigs 

a mea — on 7 'n dar 

73 Tyres (iy Ar d 0 \ beipa*n odd, 

rhyngedd nny: 

Brytiz im gwared, na Ae yn hwy, 

a bydd gynhorthawy ymy: ee 


14 A chyd-w'radw l 
a fyn drwy drais 


A tler i N ; 


yn chwennych ym 
15 Bont hwy — yn le tal, 
98 
im' a da'wedant 
Rei, fer, ar deſtyn dannod. MY 


16 Y rhai a'th 8 4 bob > pryd, 


bont lawen hyf 

A d'weded a 5 gar di ee Ner) 
Mawryger Enw 'r Arglu 7 ꝗ— 

17 Cotia (O 8 5 m yn wan, 
ac yn druan, a 

(O Dduw fy nent} nat — yy hir, 


tyr'd rhag y dir i'm gwa 


PSALM XLI. 


ſtyriol fi Gy 
Coda in aw 25 % benuyd — 


Yr Ar glwydd Lr or = ad 
55 e e 1 wt gfyd. 77 

2 Duw a'i ccidw, a byw a 
yn ddedwydd yn dgaearol : 


© na — . yo rhodd 


al One 


Yn ei wely pan fo yn 

of rhydd y Goruchaf 1 So 

A Duw a g' A oddi f 
ei wely ya ei gle hd 


4 Dy» 


PISA M XII, XL XLIH, xI Av. 


Dywedais i n rh 
erent: an ee 


Iachaà di 'r dulur fy dan f ai 
le pechais — AKN | 


5 Traethu y gwaethaf a wnae” nghas 


am danaf, atcas accen: 
Pa bryd y bydd marw. epa, 
adi enw o dan yr Wybren? 
6 Os daw i'm hedrych 
an gaſglu crug i galon : 
Ac 21 tractha pan el i ffwrdd 
i gyfwrdd A'1 gyfeillion. 


7 Fy holl gafeion doent yoghyd, 
i fradu i gyd yn f* erbyn: 
Ac i ddych*mygu i mi derwg, 
. a minnau'n ddiddrwz iddyn“ . 
8 Yna dywedent hwy yn rhwydd, 
. Trwalltwyd afwydd arno : 
Mae cf yn gorwedd 2 ei nyth, 
ni chyfyd byth oddi yno. 


9 22 gyfaill rhwym im” wrth gred; 


iy 'mddiried a'm dewis-ddyn, 
A tu yn bwytta* mara erioed, 
a godai'i droed yn f*erhyn. 
io Eithyr dy 1 cyfod h 
o'th ddaioni, Duw o'r nel: 
Felly gallaf fi ar hynt 
gacl talu iddynt adref. 


11 Da gwn fy mod i wrth dy fodd, 
. wrth hyn, na chafodd cas-ddyn 
A gw na na chaiff un gelyn glas 

dim urddas yn fy erbyn. 
12 Felly y gyyn am danaf fi, 
di am cynheli'n berffaith : 
Gan fy rhoi i byth $4 dy fron 
o fyſg y dynion diffaith. 


13 I Dduw Ifrael boed yn flith 
y fendith (Ior goruchaf ) 
n oes oeſocdd: a thrwy air len. 
Amen, Amen, a dracthaf. 


PSALM XLII. 


R un wedd ag x bref yr hydd 
* am yr oye e 

elly y mae fy hiraeth i | 
arm danat ti, Du 'r nefoedd, 

2 Fy enaid i ſychedig yw _ 

am iy Nuw byw, Ai garjads: 

Pa bryd y dof ti gar dy tron, 

fy Nuw a'm cytion Ynad? 


3 Fy nagrau oeddynt ddydd a nos 
yn fwyd im', achos gofyn 


Im' am fy Nuw bob pen aber bach, 


Ple mae fo bullach ? meddyry. 
4 O goho hyn wrthyf fy hun, 
fel tywallt ffun fy einioes: 
Yoghyd à theulu Duw yr awn, 
pe cawa fy medd wl eiſoes. 


Hyd at dy Dduw yn yſtig iawn 
r awn, dan ganu clodydd : 
Fel tyrfa a fai'n cadw gwyl; 
hyn bam i'w ddiſgwyl beunydd. 
5 Trwm wyd f* enaid o'm mewn : 
y rhoi brudd lam ochenaid? 


| Diſgwyl wrth Dduw, a doi gar bron 


ei wyneb tirion cannaid, 


& Fy enaid om mn fo prudd, 
gofion: 


a 4 ynrhydd oc got 
A chotio yr lorddonen iach, 
a'r mynydd bach o Hermon. 
7 Dvfnder is dy ſnderau y ſydd, 
c ar cu gilydd gal want: 


dy waid ffug, 


A dwfr pob ffrwd, pob llif, pob ton, 
hwy fy mron a acthant. 
8 Fy Naf a rnes y dydd im' hedd, 
a'r nos gyfanhedd ganu, 
I ganmawlfy Nuw, hwn aroes 
— cinibes 8 3 
1am y'm t dros got cyd ; 
Do, writ 1 achwynaf : 
y gehyn cam, 
—— — yr wdiaf 9 


10 Trwy f*eſgyrn taro.cleddvf lum 
mewn gwarthlid ym', oedd edliw 
im' o'm gelynion er fy ngwac, 
Dy Dduw p'le mae fo heddiw ? 
11 Trwm wyd f enaid om mewn : paham 
y rhoi h lam ochcnaid ? 
Diſgwyl wrth Dduw; a doi gar brot 
ei wyneb tirion cannaid. 


PSALM XIIII. 


B' fi (O Dduw) a dadleu'ndynn 

yn erbyn pobl enwir ; 

Rhag y gwr twyllgar gwared fi, 

. arhag drygiont'r dihir. 

2 Can's ti yw Duw fy nerth i gyd; Fi 
paham y*'m bwryd ymaith ? 

A pha'm yr af mor drwm ah 
gan bwys y gelyn diffaith ? 


3 Gyr dy olcu, a moes dy wir; 
ac felly t'wyſir finnau : 

Arweinant fi i'th breſwylf*ydd; 

. 1'th fynydd, ac i 'th demlau, 

4 Yna yr af at allor Duw; 
ſef goruchel Dduw hytryd : 

Ac ar y delyn canaf fawl, 5 
Duw, Duw, fy hawl a'm gwynfyd. 


Trum wyd f'cnaid om mewn : paham 
2 y rhoi bradd lam ochenaid ? 
Diſgwyl wrth Dduw, à doi gar bron 

ei wyneb tirion cannaid. 


PSALM XIIV. 


LYWSOM à'n cluftiau (O Dduw cu) 
a'n tadau fu'n my 
I ni dy wyrthiau 17 nt a — 
yn yr amſeroedd hynny. N 
2 Set y cenhedloedd tynnaiſt hwy, 
a'th bobl yn fw5fwy plennaiſt: 
eſtroniaid heb ado un 
a'th bobl dy hun a gedwailt. 


3 Can's nid a'u cledd en hun, yn wir, 
y cawfant dir na thyddyn: 

Ni a nerth cu breichiau yn fiwch 
y cadwyd heddwch iddyn' : 
nd dy law ddeau, a'th fawr nerth, 
a'th olwg prydferth effro, 

O herwydd it cu hot; hyn 
a barodd iddyn' lwyddo. 


4 Ti, Dduw, fy Mrenhin ydwyd; O 
Duw, par i lago Iwyddiant: _ 
5 Lladdwn a ſathrwn, yn d'enw di, 
rheini a'n caſaant. 
6 Nid yn fy mwa mae fy ngrym, 
_ na'mcleddyf lym f* ymdaiffyn : 
7 Ond tydi, Dduw, achubailt fi, 
a rhoiſt warth fri 1'r gelyn. 


8 Am hynny molwn di bob dydd ; 
cai yn dragywydd fawredd : 
Canwn 1'th enw gerdd gan dant, | 
o glod a moliant rhyfedd. 
9 Ond ti a giliaiſt ymaith beth, 
dacth at nom feth a gw'radwydd 2 
2 


Nad 


8 
_ — — 2 Sn <A 


—— r; i 


- 


: 


PSAEM NIV, XLV, XLVE. 


Nad ait ti allan ęyd ln u, 
ra apc fu 1 . ydd, 


ro Gwnaethoſt i nyni droi, heb drefn, 
ein cefn at y gelynion : 

Felly yr aeth ein da o'n gwlad, 
yn *ſglyfiad i'n caſeion. 

ri Rhoiſt ni yn fwd (fel defaid gwar) 
ar waſgar i'r cenhedloedd : 

12 A gwerthaift dy bohl ar br bach, 
nid-hytrach dy oluduedd. | 


13 Rhoift ni yn watwar (O Dduw Ion) 
in cymmydogion gwrthrym : 
A diyſtyrwch ol a gwarth 
i bawh o bob-parth ydym. _ 
14 Dodaiſt ni yn ddihareb chwith 
ym mhlith yr holl genhedlocdd 
Ac yn arwydd i yſgwyd pen 
a choeg gyfatgen poblocdd. 
15 Fy ngwarth byth o'm blaen daw yu-hawdy, 
' fy chu ys a dawdd fy rhagdal, 
r6 Gan lais gwarthruddwr, bablwr cas, 
a gwaith galanas dial. 
17 Er dyfod arnom hynny i gyd, 
ni throes na'n bryd nan cohon: 
Ac m buom i th air (O Ner) 
un amſer yn anffyddlon. 


18 Ein calon yn ci hol ni throcd, 
ni uthrai 'n troed o'th 1wybrau : 

19 Er ein gyrru i ddreigiaidd gell 
a'n toi A mantcll angau. 

20 Os acth enw ein Duw o'n co', 
ac eftyn dwylo i arall: 

21 Oni wel Duw y gaugred hon? 
ein calon mae'n ei deall. - 


22 Oherwydd cr d u yn wir, 
O Dduw, y'n Se Ft HAI 
Fal y deſaid ymron eu ladd n 
fal dyna radd y llonydd. | 
23 O deffro, cyfod, Dduw, mewn pryd : 
pa'm.yr wyd cyd yn gorwedd ? 
A dihuna, a chlyw fy nghri; 
a chotia fi o'r diwedd. 


24 Paham y cuddi d'wyne d? 
o darbod hyd ein N 
Ein henaid mathrwyd yn y weh, 
gan driſtwch a gorthrymder. 
25 Wrth y Ilwch mae ein bol ynglyn ; 
fal dy na derſyn gwagedd: ; 
26 Duw, cyfod, cymmorth, gwared ni, 
© egni dy drugaredd. 


PSALM XLV. 


"JF EADHODD fy ngalon bethau da; 
i'r Brenhin gwna fyfyrdod: 
Fy nhafod fel y pin, y ſyd 
vn law '(gnfcunydd parod. 
2 Uwch meibion dynion teccach wyd, 
tywalltwyd rhad 1'th enau: 
Herwydd i Dduw roi arnat wlith 
ei fendith byth, a'i radau. 


3G ry leddau yngwaſg dy glun, 
O gadarn Gun gogonedd: 

A hyn ſydd weddol, a hardd iawn, 
men lwydd a Ifawa orfoledd. 


4 3 ar air y gwir yn rhwydd, 
þ | 


ledneiſrwydd a chyfiawnedd : 
A'th law ddeau di a 4 drw 
bethau ofnadwy rhyfedd, 


$ A thanat ti pobloedd a ſyrth, 
gan 282 y ſaethau llymion : 
Briwant hwy, a glynant yn glau 


19 * 


na 
ym mronnau dy elynion, 


6 Dy lan orſedd-fainge (O Dduw fry) 
pery i drag*wyddo deb; 

Awdur-fainge dy deyrnas y yd 
awdurol, rhydd uniondeb. 

7 Ceraiſt uniondeb, caſe'iſt gam; 
o achos pa'm, Duw Lywydd, 
Dy Dduw rhocs arnat rager fraint, 

fef ennaint y llawenydd. 
8 Aroglau myrr, ac aloes da, 
a chaſia, ſy ar dy ddillad, 
Pan ddelych di o'th iſyrn dai, 
lle v'thi lawenai 'r holl-wlad. 


9 Sef merched brenhinoedd yn gwau 
gyd 4'th gareſau cywir: 


Oh du deau'r frenhines ddoeth, 


mewn gwiſg aur coeth o Ophir. 

10 Clvw hyn, O ferch, a hetyd gwel, 
ac a chluſt 1{cl Fame | 

Mac's rhaid it' oliwng pawb o'th wlad, 
athy dy dad, yn ango”. 

11 Yna'i bydd (gan y Brenhin) wych 
gacl edrych ar dy degwch : 

Dy Arglwydd yw, gwna-iddo focs, 
gal 1'th ocs hyfryduch. 


12 Merched Tyrus oc.41 4 rhodd dda ; 


a'r bohloedd apla 0 olud 


A yraryſonent gar dy fron, 


am rot anrhegion hefyd. 


13 Ond merch y Brenhin, gan o fewn. 
anrhydedd lawn ſydd iddi : 
A gig 


| ur a gemmau glan 
oddia 


0A 
lan ſydd am dani. 


ta Mewn gwaith gwe-nodwydd y daw hon 


yn wych gar bron ci Harglwydd : 
Ac a'i gwyryfon gyd & hi, 
daw attad ti yn ebrwydd. 


1; Ac mewn llawenydd mar a hedd, 
ac mewn gorfoledd dibrin, 0 

Hwynt-hwy a ddeuant, wrth eu gwys, 
i gyd i lys y Brenhin. 

16 Dy feibion yn attegion tau 
yn lle dy dadau tyddant : 

Ty wylogatthan, drwy fawrhad, 
vn yr holl wlad a feddant. 


17 Coffat dy enw di ym mliob oes, 
ta cattwyt emiocs imi: 


Am hyn y bobloedd arydd fawl 


byth yo drag'wyddavwl iti, 
PSALM XLVI. 


OBAITH a nerth in' W Duw hael ;: 


mae help i'w gael mewn cyſwng: 
2 Dacar, mynydd, aent hwy i 'r mor, 
nid ofnaf f* angor deilwug. 
3 Pe ymgymmyizai'r tir a'r dwfr, 
nid ofnwn gynnwrf rhuad: 
Ped ai'r mynyddoedd 1'r mdr mawr,. 
a'r bryniau i lar y gwaſtad, 


4 Dinas Duw lle llawen a fydd, 
cyfagos glennydd afon :; 

Cyilegr preſwylfa y Rhad, 

an ddyfal rediad Cedron. _ 

5 Duw ſydd yn trigo oi mewn hi, 
ni ad hi *ſgogi unwaith : 

Duw a'i ee ar y wawr ddydd 
a phreſwylfevdd perflaith. 


6 Y cenhedloedd pan fyddent ddig,, 
2 fyrois 4 tyrneſydd, 
Toddai y acar 0'1 flaen ef, 
8 bord — Dow 9 
7 Y mae yr Arglwydd gyd a ni 
Lor aniteui luvedd : * f 


PSALM. XLVI, XLVII, XLVIII, XIIX. 
| \ 


Y mae Duw Iago yn ein plaid 
gyr help wrth raid o'r nefocdd. 


8Y wind, O — 2 'd Fo — 
a gwaith yr Arglwydd gwelwch, 

Y modd y goſododd ef ar 

VM ddacar anniddanwch. 

9 Gwna i ry ſeloedd beidio 'n war 

hyd eitha'r ddaear lychlyd: 

Dryllia y bwa, tyr y ffon, 
llyſg y cerbydon hefyd. 

10 Peidiwch, gwybyddwch mai fi yw 
eich unig Dduw a'ch Gwanar: 

Vm myſg cenhedloedd mi gaf barch, 
a'm cyfarch ar j ddaear. a 

11 Y mac yr Arglwydd gyd à ni, 
[lor anifern luoedd: , 

Y mae Duw Iago yn ein plaid, 
gyr help wrth raid o'r nef 


PSALM XLVIL 


ENWCH, a churwch ddwylaw "ngh34, 


holl bobl y byd cyfannedd : 
A llafar genwch i Dduw nef, 
an leiſio a llef gorfoledd. 
2 Set ofnir Duw uwch dacar gron, 
ef ſydd dros hon ya Frenhin : 


3 Dwg bobloedd danom, a phob gwacd, 


a than ein tracd fo'n diſgyn. 


4 Fe a rydd i ni feddiant fiwr, 
wr Iago, gwr agaral: 

5 Duw a ddyrchafodd wth y ſain, 
yr utgorn gain pan leifiai. 
O cenwch, cenwch, glod ein Duw; 
ein brenhin yw, O cenwch : 

7 Duw dros y yd ſy Frenhia call, 
drwy ddeall ymhy irydwch. 


8 Brenhin yw ef, a da y gwnaeth 
lIywodracth ar we bydo! : 

Ac y mac'n ciltedd yn ei drwn, 

orfeddfa ſwn ſancteiddiol, 

9 tagging bendefigion byd, 
yoghyd a llu Duw Abra'm : 

Du biau tariannau y tir, 
dru y foliant hir ya ddinam. 


PSALM XLVIII. 


AW Rei enx'n ninas ein Duw, 
a hynod yw yr Argiuydd : 
Al drigfan ef yno y = : 
ym mynydd ei ſancteiddrwydd. 
2 Tegwch bro, a lawenydd gwlad, 
yw Seion lathriad 17 — 
Yn rs y gogledd lawr, 
tre'r Brenhin mawr tragywydd. 


3 Adweinir Duw ym mhlaſau hon 
yn gymmorth digon hy nod: 

4 Ac wele, nerth breghinoedd byd 
doent yno i pyd-gytar 1 

5 A phan wellant, rhyfedd a fu, 
ar frys brawychu rhagor : 

6 Dychryn a dalur ar bob ffaig, 

fol dolur gwraig worth eſgor. 


Ti à dwyreinwynt drylli'n frau 
eu llongau ar y moroedd : _ 

8 Fel y clywſom y gwelſom ni, 
yn ninas Rhi y luocdd. 

Set hyn yn ninas ein Duw ni 
Fer Dow bi byth bythocdd : 

w, di 1aſom am dy ras _ 
5 i'th deml, ac addas ydocdd. 


o Duw, fel yr aeth dy em o hd 
, felly drwy't dyd yt folir; , 


Dy law ddeau y ſydd gyflawn, 
a chytiawn y'th adweinir. 

11 A bryn Seton a lawenhi, 
a merched luda hetyd : 

A'u llawenydd hwy tos 5 
o ran dy farnau hytryd. 


12 Ewch, ewch oddiamgylch Scion fail, 


a*'i thyrau adail rhifweh : 
13 Ei chadarn fur, a'i plilaſau draw, 
i'r oes a ddaw mynegwch. 


14 Can's cin Duw ni byth $34 Duw hwn ; 
V2 


hyd angau credwn ynd 
A hyd angau hwunw a fyd 
zu dragywydd i'n Owylo. 


P'SALM XLIX. 


17” WRANDEWCH chwi y bobloedd i gyd, 


trigolion byd deallwch : 
2 Gwerin, tlawd, bonheddig, a chryf, 
88 hyf yſtxriw eh. 
3 O'm genau daw doeth air didwyll, 
a'm calon pwyll fyfyriaf : 


4 A'mcluſt gwrandawaf ddammeg ddwys, 


a'm llais cerdd fwys a ganaf. 


5 Paham yr ofnat ddrygau 'r byd, 
yn amſer adtyd atcas, 
Pan fo anwiredd wed! can 
wrth fy ſodlau om cwmpas ? 
6 Mae llawer rhai o wyr y byd 
mewn golud a'mddiriedant, 
A thrwy ſiarad am werth, A rh“ 
y rheim y rhodrelant. 


7 Ond ni wareda neb mo'i frawd, 
ni thal yn ddidlawd droſto: 

Ac ni chymmer Duw y faith dal, 
nac 1awn mor ſal am dano. 

8 Sef un teorup enaid dyn drud ſydd, 
a hyn byth gorfydd peidio : 

9 Fel y gallocfe fyw byth, 
heb fyn'd i nyth yr amdo. 


10 Gwelir mai'r bedd yw lletty'r doeth, 


y ffol a'r annoeth unwedd: 

Marw yw'r naill, a marw yw'r llall, 
i arall gad ci annedd. 

11 Meddwl am en hadeilad byth, 
yn ddilyih y parhaant, 

Am hyn writh eu henwan, yn wir, 
henway eu tir a alwant. 


12 Ni phery dyn o gnawdol dras 
mewn urddas er e adail: 

Diau pob dyn, pan ddel ei ddydd, 
a dderfy dd tal anitail. 


- 


13 Dyma cu ffordd, ffordd ffoledd fydd, 


na welant ddydd yn paſio: 


Er hyn cu til a ddel iw hol 


fydd yn cu cantnol etto, 


14 Angau yw terfyn pob dyn byw, 


hon nid yw ond tammaid : 

Myned ſydd raid o'r ty vr hedd, 
ya rhwym un wedd a'r defaid. 

15 Daw dydd i'r cyhon drannoeth teg, 
daw im' ychwaneg yltyn : 0 


- Daw-imv o'r bedd godiad i fyw, 


dchey-law Duw a'm derbyn. 


16 Er codi or mewn parch, neu dda, 


nac otna di un gronyn : 
17 Ei olud ef, na i barch, na 'i dda, 
i'r bedd nid à i- ddilyn. 
18 Hwn, tra tu fyw yn rhodio llawor, 
gwnat'n fawr o hono 'i hunan, 
Gwna honot ti dy hun yn fwy, 
" abwy ä a'th ganmolan'. 
z 


19 At 


2 ———ů — GA. 222 r* ww 4 5 


rr ⸗ͤ 7—· , . —r%D,mũ˖ööee 


PSALM XIIX, I. II. 


At oes ei dadau hwn pan ddel, 
9, ir bedd dirgel ad bo x 
20 << mewn anrhydedd heb ddeall 
(fal lwdn o wall) a dderfydd. 


PSALM L. 
D's: duwiau yr Argiydd ou, 
god 


gan lafaru a alw : 
tad haul hyd'fachlud hwn, 
yr holl-fyd crwn cyffroodd. 
2 O fryn Seion 1 daeth Duw Naf, 
hon ſydd bertfeichiaf ddinas, 
Mewn tegweh a goleuni mar, 
a llewyrch gwawr 0'i gwmpas. 


3 Doed rhagddo'n Duw, na fid fel mud, 
o'i flaen tam e yied, 
A mawr dymheſtloedd i'w gylch ef, 
| i, my net 198283 fry 
eilw ef am y ne 
7 a'r ddaear obry ifom , 
I gael baryu ei bobloedd ef: 
I byn rhydd lef am danomg 


5 O ceſglwch attaf fi fy ſaint, _ 
y hai, drwy rydd-fraint brydferth, 
A wnacthant ammod'a myfi, 
a'i rhwymo hi drwy aberth. 
6 A — ddangoſo mintai nef 
ei farnu ef yn union, 
Sef Duw fvdd yn barnu ei h 
yr unig Gun 1ydd gyfion. 


7 ow di fy mhobl, traethaf yn ffraeth 
dyitiolaeth yn dy erbyn, | 
Dithau [rae]: ac jan yw, 

Duw, ſef dy Dduw a'th ofyn. 
$ Ni chei di am yr ebyrth tau, 

na'th bocth offrymmau gerydd :; 
Nac am na baent hwy gar by mron, 

y cyfryw roddion beunydd. : 


9 Ni 8 o'th dy un llo, 
na hy fr a fo'n dy gorlan : 
10 Mi biau'r da'n y maes ſy'n gway 
ar fil o fryniau alſmag. 
11 Pob aderyn erbyn ei ben, 
a adw?en ar 4 * fag: ; 
Pub di maeſydd, y | { femme # 
y maent o'm blaen i mydd. 


7 
* ” 


12 Nid rhaid im' ddangos i ti hyn, 
dclai newyn arnaf : 
Ac yn eiddof fi yr holl fyd, 
ai dda i gyd yn llownaf. 
13 A'i cig y tcirw ſydd by 1 
na thyb ; nid wyd ond angall: 
Ai gwaed hyfrod 300 ſy niod? 
yſg di o new y dd ddcall. 
14 Dod dy i ar Dduw yn drwm, 
a thal yr offrwm pennaf : 
Can ei fawl ef; a dod arled 
dadduned i'r Goruchaf. 
15 Galw arnaf yn dy * blin; 
v cai fi'n Waredydd: 
na y cent i mi glod, 
amm droi y thod mor ddedwydd. 


6 Duw wrth yr enwir dywaid hyn 
; Aj'ti perthyn fx neddfau ? oa 


Paham y cym'ri qi na'mclod, 


uam hammod yn dy enau 
17 Sef, cas fu gennyt ti iayn ddyſg, 
ac addyſg i |; 75 
Ain geiriau 1 (feraraith 
i 4. ©'th oll a deflaitt. 
13 A phan welaiſt leidr, rheda in, 
Axl ydailt rau oddiwribo; ' 


Mi a dda1 


Ac 0's gordderchwr brwut aflan 
mynnaiſt ti gyfran antho. 

19 pages di dy fafn yn thydd 
yn fry d ar ddrygioni: 

A'th datod a lithrai ym mhell 
at ddichell, a are gwegi. 


20 Eiſteddaiſt di, d'wedaitt ar gam 

= fab dy _ — _ , a 
21 Pan wnaethoſt hyn, ni'th ‚ 
_ a thybrailt ſi'n gyt elyb. * ' 
{ang op na hyn tewi ni wnaf, 

mi a'th geryddaf bellach: 

, oper dy holl ddrwg 
o flacn dy olwg hyach. 


22 Gwrandè w ch: a pheidiwch tra fo. ch biw 
2 gollwng Duw yn ango': 


Pan ni bo neb ich gwared chwi, 


rhag oſu i mi eich rhwygo, 
23 Yr hn abertho i mi tawl, 
yu 'r ſawl a' m gogonedda: 
P'r ach a drefnoi i flordd yn wiw, 
_ gwiriechyd Duw a ddyſga'. 


PSALM LI. 


RUGAREDD dod i mi, 
Du, oth ddaioni tyner: 
Ymaith tyn fy anwiredd mau, 
o' th drugareddau lawer. 
2 A golch fi yn llwyr ddwys 
5 7 — 1 bwys fy _—_ - 
y Arglwydd, gwna'n bur lan fy 
 rhag brynti ty nghamweddau. , 


3 Can's adwacn fy nghamwedd, 
a'm brwnt anwiredd yſig: 

Set hung maent gar fy mron 1. 
4 Un d' 


dd 
| erbyn di yn uni 8 
Y gwneuthum hyn oedd durws, - 


vn dy lan olwg diſtrych: 
cl y'th gytiawner yn ol d'air, 
yn burair pan y beruych. 


5 Mewn pechod llunjiwyd fi, 
ac mewn drygioni dygas: 

Felly yr wyf o groth fy mam 
yn byw bob cam yn aicas. 

6 Ac wele ceri'r gwir 
ofewn bi gywir galon: 

Am hyn dyigailt ddoethined iach 
im' o'th gyfrinach ffyddlon, 


7 Ag Ifop golch fn lan; 
ni byddat aflan mwyach: 
Byddaf fi o'm golchi mal hyn, 
fel eira gwyn neu wynach. ' 
8 Par i mi weled hedd, 
gorfoledd, a llawenydd, 
I adnew yu f' eſgyrn i, 
' addrylhaitt di a cherydd. 


9 Ocuddia d'wyneb-pr yd 
rliag fy mhechodau i gyd ; | 
Fy anwireddau tyn eu ll, $\ 
O Arglwydd bid wiw gennyd, 
10 Duw, crea galon Sure oa 


dd i mi gyfur beanyd 


I fyw yn well tra fwy n y byd 
dod ynof yipryd awed? ? 


11 O Dduw, na.ddyro chwaith 
fi ymaith o'th olygon : 

Ac na chymmer dy Yſpryd Glan 
oddiwrthyf, druan gwirion, 

12 Gorfoledd dwg i mi.” 

* I. * dy ooh d: 
chynnal 4th yipry awn 
fi, i yu umawn hefyd. 


13 4 


P'SALM II, LI, LI, IIV, LV. 


23 A dyſgaf dy ffordd wir 


i'r enwir, a'th addol 
A phob pechadur try i 


iad : 
'ri1awn, 


a chyrch yn umawn attad. 
14 Rhag gwaed gwared fi, Dduw, 
ſef Duw fy iachawdwriacth ; 
A'm tafod o'th gyfiawnder di 
a gan gerdd Wiſgi hy- ffraeth. 


25 Du, egor y min mau, 


a'm genau mi a ga 
O Arglwydd, gerdd o 


nat, 
th ſawl a'th nerth; 


tal dyna'r aberth pennaf. 
16 Can's aberth ni's ceiſi, 

ac ni fynni offrwre poeth: 
Pe y mynnaſit, cawſit hyn; 

nid rhaid it dderbyn cyfoeth. 


17 Aberthan Duwe i gx 
Itedi 


yw yſpryd pur 


dr 2 
Ac ni ddi'ſtyri (0 —— 


y galon gyliuddicd! 
Is Bydd / - 


da worth Scion fryn, 
O Arglwydd, hyn a fynn:: 


Ac urthi Gaęrſalem dy 


el 


a gwaa adeilad arp. 


19 Cci aherth jiawnedd coeth, 
cei oftrwm poeth yn rhagor : 
Cei aberch lloig, a boddlon fychy 

cei tultych ar dy allor. 


PSALM 


LIL 


A'M y rhodrefi yn dy frad, 
a'th ddrwg fwriad (O gadarn ?} 


A maint trugarædd Du 


w bY 0 dydd, 


ac felly bydd hyd dydd-farn. 
2 Dychymmyg drwg yw'r fyfyrdawd, 
a gwaith dy — ſgelèer: 
elly 


Hwn ſydd fe 


n lym © ddur, 


a'i fwydd y gwaneuthur tfalider. 
3 Ni hoffaiſt dda, gwnait ddrwg yn haws, 


a'r traws yn fy na'r union: 
4 Hoffaiſt eiriau diitryw a bar, 
ti golyn twyllgar, cronlon. 
5 Duw a'th ddittrywia dithau by 
fo dynn dy chwyth o'th gaban: 
Ac a dynn dy wraidd di i gyd 


o dir y bywyd allan. 


6 Rhai a'i gwelant a arſwydant; 
cau's hwy a ydynt gy ſion: 

A hwy a chwarddant am ei ben, 
— welon' ddilen greulon. 

7 Gwelwch y gwr ni rodd yn ddwys 
ar Dduw na't bwys na'i oglud : 

Ond ar ddrygioni yn rhoi nerth, 
a rhif, a gwexth ei glud. 


8 —— bt olew-wydden werdd, 


yn ny 


uw, cerdd a at: 
” 


Ymddiiedaft iddo yn haw 
byth dan ei nawdd y byddaf. 


Mi a'th folaf, a goheithiaf, _. 
n .. 


byth bythoedd drwy 


Da yw dangos gar bron dy ſaint 


dy enw, a maint dy 
PSALM 


weitlued. 
7 


nad oes un Duw, na dial: 


Dian ynſyd wrtho i hung , 
1 


ddrwg ffieidd- dra, a'1 drais.tyn, 
a ddengys hyn yn ddyſal 

2 Edrychodd Duw i lawr o'r nef, 

ar ddynion ef a T7 2 

Oedd neb yn deall, oedd un byw 


yu ceifiv Duw oi w 


ufodd. - 


3 Ciliaſai bawb yn ol ei petn, 
a hwy drachefn cyd-lygrynt; 
Nid oedd neb a wnelai yr 1awn, 
nac un yn gyhawn” honynt. 
4 Pa'm n#'{tyria gweithwyr traha 
eu bod yn bwytta *mhobloedd, 
Fel y bara? ac heb ddim briz 
ni alwant fi o'r nefoedd. 


5 Ofn heb achos arnynt a ddaeth, 
y rhai a' ch caeth warchacodd: 
Can's trwy eu gwaſgar i bob parth, 
mewn gwarth Duw 2'u gWaſ 

Och fi, na roid 1 Ifraeh | 
o Seion uchel, N ; 

Pan roddo Duw ei hohl ar led 
o drom gaethiwed adfyd; 


%Yna y bydd Tago yn iach, 
ac Iſrael bach yn hyfryd: 

Xna y bydd lago yn iach, 
ac Lirael bach yahytryd. 


PSALM LIV. 
TYUW, yn d'enw cadw fi'n dda, 


"4 a —— ON — 3 
- W CIyW ty OgWeddl, nghwyn, 
a'm llef yn achwyn — 
3 Can's codi'm herbyn i yn chwyra 
mae cedym ac ettreniaid : 
Ac heb ofod Duw gar cu bron, 
mor greulon ynt 1'm henaid. 
4 Wele, Duw ſydd i'm cymmorth rhag 
pwy bynnag a gais dal: 
Duw ſydd gyd 4'r rhai ſy ar blaid 
iy enaid, er ci gynnal. 
5 Efe a dal, o'r achios hon, 
i'm gely nion eu drygedd : 
O tor di ymaith hwynt (fy Ion) 
yn eigion dy wironedd, 


6 Rhof aberth it', 0'wyllys da, 
a chlodfora' dy enw : 
Fy Arglwydd cymmwys ydyw hyn; 
ſef ti wyd yn fy ngbadw. i 
7 Gwir yw, Duw am gwaredodd i 
o'm cyni a'm trallodion : 
A'm llygad a gafodd ei fryd 
Ai wynfyd o' m caſeion. 


PSALM LV. 


| Dduw, gwrando 4 ngweddi brudd; 
nac ymgudd rhag fy nghwynfau: 
2 Erglyw a gwel fy ngwael yitad, 
a llais fy nad a'm tuchan. 
3 Hyn rhag rhuadaidd lais fy nghas, 
a phwys dyn llym-ias enwir ; 
Y rhai a daerant arvaf ddrwg, 


a'u llid yn amlwg gwoelir. 
Gofid calon ſy'n dwyn fy oes ; 
1 dacth angau Heel 1 


4 attaf : 

5 Mae ofn ac arſwyd arnaf caeth, 
a dychryn daeth ar f“ uchaf. 

6 O dra ofn d'wedwn yn fy nghri, 
.Gwac fi am eſgyll c'lommen : 


\ Yna'r ehedwn i le rhydd 


i gael im lonydd amgen. 


7 Wele, pb. by dro. ym mhell, 
Cc 5 


lle cawn ytta achog $ 
Yna y bryſiwn ar fy bynt, 
rhag rhuad gwynt tym 


9 Dinyſtriadi hwynt (Arglwydd da) 


ad rr eu — wank & 
yn y ddinas amlwg drais 
A n 


- D 3 20 Dydd 


PSALM IV, IVI, Lyn, LVnI. 


10 Dydd a nos ei chylchu yn dro, 
a rhodio ir hyd ei chaeràu: 

O'i mewn 2 anwiredd mawr, 
ac ar ei Nawr bechodau. 

11 Gan faint ei hanwireddau hi, 
a maint drygioni heunydd. 
Nid ymad twyll na dichell chwaith 

fyth ymaith o'i heolydd. 


12 Ac ni wnaeth fy nghas y gwaith hyn; 
pe gelyn, goddefaſwn : 4 

A phe dyn atgas yn et röch, 
yn hawdd y gochelafwn. 

13 Ond tydi, wr,.fy nghyfaill gwar, 

fy — 92 — a' m cydna 

14 A tu mewn cyd-gyfrinach ddwys 
yn eglwys Dduw'n cyfarfod. - 


15 Terfyſg a u nw y del, 
__ Irpwuyrelyn yw: 
Sef ym mherfedd eu cartref cau 
nid oes ond ie 4 + ; 
16 Minnau gweddiaf ar Ddow byw, 
yr hwa a'm clyw mewn N 
5 


17 Hwyr, a hore, a chanol dy- 
a hyn a fydd drwy dacrder. 


13 Gwaredodd Duw yr cinioes fau 
mewn hedd yn nyddiau drygnaws : 
Lle 'r oedd o'r blaen yn f* erbya lu, 
ſef ar fy nhu trocs haws. 
19 Duw a' u goſtwng hwynt, ac a'm clyw, | 
ſef Brenlun y er cynnoes: 
Hwythau heb ymado a u chwant, 
fy Nu nid ofnant eiſoes. 


20 Ef wedi cymmod, a rhoi llaw, 
drwy godi braw, a frochodd ; 
Ef 4'r un aw Gn erhyn hedd) 
= N d to 0 Fit 
21 Ei eirlau fal ymenyn 
a'i fwriad ffyrt am 2 
Pan fo ocl ar et dafod doeth 
tyn gleddyf nogth yn ddirgel. 
22 O bwrw d'ofal ar dy Dduw, 
o mynni ſyw heb ſyrthio: 
Duw a or, y 3 up byth, 
a'r drwg fo'i chwyth i gwympo. 
23 Set pob dyn I dro, 
nid oefa fo hyd hanner: METS 
(Fy Arglwydd Dduw) ond ynot ti 
mat *ngobaith i bub amſer. 


PSALM LVL. Y 
Dar marwol ddyn, 


nun yn ei wyna'm Hyngcai: 
Sef ymryfeſu à mi bydd, ; 
12 y'm gorthrymmai. 
2 Llyngcent ti beunydd o dra chas, 
y ras, O Dduw goruchaf) 
Rhai beilch _ dynnion maent yn llu 
yn poeth ryfelu arnaf. 
Y dydd y bai mwyaf fy ofn, 
1 18.4 254 ddofn — — : 
4 Molaf, credaf, nid ofnaf gnawd, 
doi yn dd:dlawd i'm gwared. 
5 Yn fy ymadrodd i fy hun 
y ceiſiant lun i'm maglu : 
Ac ar bob mieddwl, a phob tro, 
y maent yn ceifio *nrygu. We, 
6 Ymegaſgla, Wechn, dirgel hwyl, 
adifewyl ty holl gerdded, 
'Drwy ymfwriadu i mi lots, 
a — yn i'm heimoes niwed. 
7 A ddiangant hwy? Duw, gy pwyth, 
dod ag dt' X A tu 1 oy d: * 
Dijzyn y bhableedd yn dy I'd ; 
Duw, telly bid eu divvedd, 


* 


Am fod droſo 


1 ydych chwi, O blant dymon 
n barnu'r Union hefyd? ö 


8 Duw, rhifaiſt bob tro ar fy rhod; 
fy nagrau dod 1'th goſtrel: 

On'd yw pob peth ich ly frau di 
a wneuthum i yn ddirgel? 

9 Y dydd y llefwyf, gun yn wir, 
dychwe i fy n elynion | 

fy Nuw à'i law, 

mi wn y daw yn union. 

10 Gorfoleddaf yngair fy Nuw 
gair f' Arglwydd byw a folaf's 

11 Yn Nuw y rhof ymddiried fiwr; 
beth a wnel gvr, nid ofnaf. 


12 0 Dduw, mae arnaf fi yn ddled 


lawer adduned ffyddlon : 


Ac mi Xu talaf hwynt yn rhwydd 


i ti, fy Arglwydd cytion. 

13 Am it' ludd dwyn fy oes a'm gwaed, 
a lleſtair i'm tracd lithro, 

Fel y rhodiwyf fi gar dy fron 
yngoleu 'r bywion eto. 


PSALM LVII. 
Y ras, dy nawdd (fy Nuw) im' dod 

D r ; 

cs myned heibio 'r aflwydd hyn, 

dan d'edyn ymgyſgodaf. 
2 Ymddiricd ' enaid ar Dduw ſydd; 

ar Dduw drwy ffydd y galwaf : 
AC a gwblhaf ei air yn 1awn 

ſef cyfiawn yw 'r oruchaf, 


3 O'rnef yr enfyn geidwad ym” 
rhag nerth dyn lym am — Cai : 
niyn ty Nuw ei nawdd, a'i hedd, 
a1 lan wirionedd didrai. 
4 Ym myig y llewod mae fy oes, 
plant dynion poeth-foes eiriau: 
Eu dannedd ſydd fel es neu ſaeth, 
a'u tafod gwaeth na'r cleddau. 


5 Ymddrycha, Dduw, y nef uwchlaw 
oddiyno daw — — : 

A bydded dy ogoniant ar | 
y ddacar, a'1 nn, 

6 Oflaen fy nliraed y rhoiſant rwyd, 
ac felly'm rhwymwyd weithian: 

Arty ffordd y cloddiaſant glawdd, 
'r hn yn hawdd ſyrthiaſan'. 


7 Parod yw fy nghalon (O Dduw 
O parod y fy nghalon : , 
Canaf it' a datcanat wawd 
0 a nhafawd cyſfon. 
8 Deffro dafod, adeffro dant, 
a chan ogoniant beunydd, 
Nabl a thelyn, heb ado un: 
deffrof fy liun ar las-ddydd, 


9 Mal it (O 2 * ddeffrof, 


arof ym myſg y bob 
A chlodfori dy enw a wnaf 
lle amlaf y cenhedlocdd. 
10 Can's evrhaeddyd y mae dy ras 
hyd yn oh'yrnas Y nefocd4 : 
A'th wirionedd di hyd at len 
yr wybren, a'i th'yrnaſoedd. 


-11 Ymddyrcha (Dduw) y nef uwchlaw, 


diyno daw d' arwyddion: 


A bydded dy ogoniant ar 
8 8 


dacar, a'1 thrigolion. 


PSALM LVIII. 


x uniondeb (O bobloedd wych) 
yr ydych yn ei dd*wedyd ? 


2 Hy- 


PSALM IX, IX&. 


2 Hytrach malais ſy yn eich bron, 
ac yſtryw calon dwyllgar : . 
A gwaith eich dwylaw trawſter blin, 
tra foch yn trin y ddacar, 


3 Y rhai annuwiol aent ar gam, 
o groth eu mam newidient: 
AC ar gyfeiliorn myn'd o'r bru, 
a chelwydd fu a draethent. 
4 Un wedd&a gwenwyn y ſarph vw 
y gwenwyn by w ſydd ynddyn': 
Neu 'r neidr fyddar yn trofau 
dan gau ci chluſtiau cyndyn : 


5 Yr hon ni wrendy ddim ar lais 
na'r wers a gais y rhinwyr ; 

Nac un gyfaredd a'r a wua 
3 o ſwynwyr. 

6 Duw, tor cu dannedd yn eu ſafn, 
diwreiddia'r lafn o dafod : 

Duw, dryllia'r bonau, a gwna'n don 
bob grudd i'r c' nawon llewod. 

7 Todder hwynt fel dwfr ar y tir, 

felly diflennir 41wythan : 

mewn bwa rhoifant faeth gron, 

boed torri hon yn ddrylliau. 


8 Boent hwy mor ddiffywyth, ac mor hawdd 


a malwen dawdd y todder : 
Neu fel rhai bach ni welai'r byd, 
o eiſiau pryd ac amſer. 


9 Tal Duw iddynt ffrwythau eu llid, 
cynt nag y lloſgid ffagldan: 
Tyn hwynt-hwy ymaith yn dy ddig 

cyn twymnai eig mewn crochan. 
10 A — weler y dial hyn, 

fe chwardd y glanddyn cytion: 
Pan fo rhydd iddo olchi * draed 

yngwacd yr annuwiolion. 


11 Yna dywaid dynion fod iawn 
a ffrwyth i gyſiawn bobloedd: 
ein Duw yn Farnwr ar 
y ddacar, a'i therfynoedd. 


PSALM LIX. 
Y Nuw, gwareda fi rhag brad, 
a rhag twyll fwriad gelyn: 
Derbyn di drotof, rhag y rhat 
a qua 6 — . 0 4 
Ac ymddiftyn fi yn vr 
5 — — 2 camwedd ; 
Achub fyfi rhag cas y byd, 
a rhag gwyr gwacdlyd hygledd. 
3 Ac wele, maent hwy i'm canlyn; 
amcanent ddwyn fy mywyd: 
Nid ar fy mai yr haeddais hyn, 
' ond tynder gelyn gwaedly d. 
4 Duw, rhedent hwy yn barod iawn, 
a _ 3 OG — * 
Edrych ithau, fy Arglwydd rhed, 
a thyted i'm hymddiffyn. 
5 Ti, Dduw y lin, Duw Ifrae!, 
O dctfro, gwel anwiredd : 
Ir cenhedlocdd na ad di'n rhad, 
lle gewnant trwy frad eu trawſedd. 
6 Macnt hwy yn arfer gyd à'r hwyr, 
o' mdroi ar yr o bob parth: 
A thrwy y ddinas clywch cu ſwn, 
un wedd a'rcwn yn cyfarth. 


7, Wele, maent à thafodau rhydd; 
awch cledd a fydd i' genau: 

Pwy, meddant hwy, all glywed hyn, 
ac a na i'n herbyn ninnau ? 

$ Ond tydi fy Arglwydd a'm Duw, 
a'u gwel, a'u clyw, a'u gwatwar: 

Am ben ei gwaith y chwerddidy 
y cenhedlaetti twyllgar, 


9 Ti aattebi ei nerth ef, 


a'th law gref a m hamddiffyn , 
10 Duw a'm rhagflaena innau chwip 3 
caf weled trip im gelyn. 


11 Na ladd hwynt, rhag i'm pobloedd i 


. hofi' — mou 5 
Walgar, gOrwng uWy yo nerth, 
Duw darian prydferth Uyoedd.. 


12 Am bechod eu tafodau hy] y, A 


8 ys mwyfwy. ; | 
clir :ddynt ; ni rogt air tg. . 
ond celwy dd, mh a choegedd. 


13 Duw, — difa hwynt ith lid. 


a byth na fid un mwyach: 
Gwybyddant mai Duw: Ingo ſydd 
drwy'r byd yn Llywydd lach. 


14 Maent hwy yn arfer gyd Ir hwyr, 


o*mdroi yn l yr o : 
A thrwy y ddinas clywch ewſwn, 
un wedd a chwn yn cyfarth. 


15 I gael ymborth erwydro a wnant ; 


ac oni chant eu digon 
Nes cael byddant ar hyd y nos 
yn aros dan ymryſon. 


16 Minnau a ganafo'r nerth tau, 
a'th nawdd yn forau molaf :: 

Nerth im” a nawdgd buoſt (O Ner) 
pan fu gorthrymder,arnat. 

17 I ti canaf, O Dduw fy nerth, 
am hymadferth rhymmuſol: 

Sct tydi yw fy Nuw, fy.Naf, 
fy Nhwr, fy Noddfa raſol. 


 FSALM-LME | 
O DDUW, dydi a'n gwrthodaift, 
ar waſgar gyrraiſt 9 — * 7 
O ſorraiit wrthym vn ddi-gel 
tro attom, dychwel eilwaith. 
2 Dychrynaift di y ddaear gron, 
a holltaiſt hon yn ddrylliau: 
Can's o'th lid ti figlo mae; 
iacha, a chae ei briwiau. 


3 Dangoſaiſt i'thielynion di 
o hu ys caledi ormod: 
A'r ddiod a roiſt yn eu min, 
oedd megis gwin madrondod. 
4 Rhoddaiſt faner, er hyn i gyd, 
i bawhb o'r byd a'th ofnant, 
I fancra drwy dy air gwir, 
dros lu eu tir lle trigant. 


5 Fel y gwareder drwy lan hwyl, 
bob rhai o'th anwyl ddynion : 
O achub hwynt 4'th law ddeau, 
a gwrando finnan 'n ffyddlon. 
6 Yn i ſancteiddrwwydd d'wedodd Duw, 0 
Llawen yw fy nghyfammad > 
Mi rannaf Sichem 'rhy'd y glyn; 
meſuraf ddyffryn look 


7 Myh biau y ddwy dref- 
ſct Gilead . Nan as 
Ephraim hefyd yw nerth fy mhen, 
a Juda wen f” anneddle. 
8 Ym Moab ymolchi a wnaf, 
dros Edom taflaf f' eſgid : 
A chwardded Paleſtina gaeth, 
a't chwerthin acth yn rhybrid. 
9 Duw, pwy a'm dwg i'r ddinasgre(? 
1274 a'm dwg : * ——— , 
to Frit' ein gwrthod, pwy ond ti 
O Dduw, a'mleddi drofom 3 : 
Ynot yn un'g.mae'n coel ni, 
pe rhon i d ein gwithod ; 


br nad aethoſt o flaen ein lu, 
bydd ar ein — trallod. 


11 O unig Dduw, bydd di 'ni'n borth; 
CT tr; 
12 Yn Nuw nawn ; 
ſo ſathra i ſawr y gelyn. | ; 
PSALM LXI. 
RGLYW (O Dduw) fy lefain i, 
ac ar fy ngweddi gwrando: 
2 f lef o eitha*'r ddaear gron, 
1 con yn — 1 3 
algraig uwe mi,. 
Dog bydd l derbyn : g ee 
3 Can's Craig o obaith, Twr di- ſoſt, 
im' fuoſt rhag y gelyn. | 


O fewn dy babell y bydd 
# fy — A ih be ns : 
A'm holl ymddiried a fn fod 

'mghyſgod dy arlenydd. 
5 de tydi, Dduw, clywaiſt yn glau 
fy addunedau puraidd : 
Rhoitt etifeddiaeth i bab rhai 
a ofnai d' enw ſanctaidd. 


6 Rho! des i'r 1 nid oes fer; 
o fydd fyw lawer blwyddyn, _ 

7 ({Duw) gar dy fron y wig yn har ; 
dod nawdd a gwir i gan n. 

8 A thrwy 4 rhai'n y mc 
dy enw di 'n dragywydd : 


c felly peri i mi gwblbay 
E 
PSALM LXIL 

F. unig Dduw ydyw 4 — 


mae f enaid ya ei ddiſgwy 
honaw ef, a thrwy ei rym, 
daw iechyd ym” o'm han wyl. | 
2 Duw yw ([y Nghraig, am hunig Nerth, 
ac Ymadferth fy e:moes: _ 
Ac am hyn, drwy ymddiffyn hir, 
mi ni'm yſgogir eiſocs. 


Ba hyd y mae'n eich bryd barhau, 
: , 2 5 n maglau aflwydd 
Lleddir chwi oll; gwthir yn wr 
fel m ar ei, gagwydd. | 
4 Ymga'glent, lunient gelwydd mawr, 
i'w rot i lawr o'i fawredd: 
Ar eu tafodau rho! bendith 
a melldith dan cu dan 


Fy enaid, dod (er hin i gyd} 
a of ow dy fryd yn dds tal: 
Ynddo gobeithiaf fi er hyn; 
ed a'm tyn o'm gofal. 
6 Sef Craig y fﬀyn yw ef ym', 
fy Nhwr, a Grym fy mywyd: 
Am hynny y credaf yn wir 
nam mawr yſgogir ennyd. 


7 Vn Nuw yn unig mae i gyd, 
1 1 a'm gogonrant : 
Fy Nghraig yw, a'm Cadernid maith, 
a'm Gobaith yn ddilyftant. 
8 Goberthiwch ynddo, gar ei fron 
eee a = _ ah; 
c ymddiricedwch tra foch byw 
2 @wedwch, Duw.xo'n.cobalth.. - 


9 Plant Adda gwagedd ynt i gyd; 
, plant gwyr i5dd hid a . 1 


Gwaccach na gwagedd yn eu tawl, Ts ft 
1 l 


mewn mantawl wrth eu codi. 


to Na rowch eich coel ar gam na thrais, 


chaid yw 1 falais dr cio: 


: 1 O Dduw, yw y Dduw mau, 


7 Ac am dy fod yn gymmorth ym 


| 4 [ ſfaethu'n ddirgel higau dur 


PSALM LXI, LXII, LXHI, LXIV. 


O's cynnydda cyfoeth y b Y 
— — pet & . HR h 
It Duw a lefarodd hyn unwaith, 8 


mi glywais ddwywaith hynny 
0 = Duw biaw 'rnerth i —1 
goſtyngiad byd, ffynnu. 


12 O Arglwydd, ti hefyd a fedd 0 
— 2 a daioni: 5 0 

I bab dan gwmpas wybren faith 4 
yn ol ei waith y teli. 
PSALM LXIII. ; 


mi geiſia'n forau attad: 
Y mae fy enaid yn dra ſych, 
a'm cnawd men nych am danad. | 
2 Mewn lie heb ddeytrꝭ mewn crinder cas, 
cęiſiais o'thras dy weled. | 


Mal y'th welfwn yn y demlgynt, 


ar helynt nerth gogoned. 


3 Can's dy drugaredd (O Dduw byw) 
llawer gwell yw ni'r bywyd:  - 


Am gwetuſau y rhof it fawl, 


; - tas” If, . 
elly tra twyft fi fyw y gw 
* felly'th — che, , ' 
yn dy em di, ſydd gu 

y caf n 'nwylo. F 


5 Digonir f' enaid fel à mer, 
a chyflawn fraſder hefyd: 
A'm genau *gan dy foliant tau 
* & phur wefuſau hyfryd. 
6 Tra fwyf fi yn fy ngwely clyd, 
caf yn fy mryd dy gofio; 
Ac yngwyliadwriaethau'r nos 
cal achos i fyfyrio, 


drwy fawr rym dy rugaredd, 
Fy holt orfoledd a gais fod 
dan gyſgod dy adanedd. 
mae f enaid wrthyd ynglyn; 
dy ddeau ſy'n fy nghynnal : 
9 Elont ir eigion, drwy drom loes, 
y rhai am rhoes mewn gofal. 


10 Syrthiant hwynt-hwy ar fineu harf, | | 
ſy noeth er tarf i'r gwirion: 
A chwedi eu meirw, hw ynt-hwy 
yn fwyd llwynogod gwylltion. 
11 Ond y Brenhin, yn env ci Dduw, 
[ed tra fo byw yn llawen: 
A phawh a dyngo i'w Fav 
a gaiff orfoledd amgen. 
Ond o'r diwedd y daw yn wir 
"fe a dywelltr wad. 
I gau ſafnau y — ſydd 
yn tywallt celwydd parod. 


PSALM LXIV. 


UN Arabvydd Daus; erglyw fy llef 
O a chi 0'r wet fi'n gn; 7 * 


O Dduw, cadw fy einioes i, 
y iydd F 4: ofm'r gelyn. 

2 A chuddia fi dros ennyd bach 
rhag cyfrinach y thai drug: 


A rhag terfyſg y rhai {yn gwau 


1 wncuthur cammau amkvg. 


75 ö a3 Hogi tafodau fel'ycledd; - | 


a d'wedyd buitledd Wa: 
* 


Sacthant ergydion 1'm far 
- © o'r rhai'n oedd eiriau chwerwon,. 


* yuerbyn pr & gt. n 


PSALM IXV, LXVI, LXVn. 


Yn ddifymmwth heb ofni ne 
a — gaſineb creulon, n 


5 Ymgryfhant hwy yngwaith y fall, 
gan guddio'n gall eu rhwydau; 
Yna y d'wedant Pwy a'n gwel 
n bwrw dirgel faglau? 


6 Gan chwilio dyfnder drygau trwch, 


o fewn dirgelwch eigion ; 
A phawb rw gilydd yn rhoi add 
© geuedd gwaelod calon. 


Ond y mae Duw a'i ſaeth ynghadd, 
2 rhydd yn ddi-rybudd ergyd: 
Ef a dal adret yr hawl hon, 
yn ddyin archollion gwaedlyd, 
8 Gwaith y tafodau drwg lle bo, 
a fyn lwyr ſyrthio arnynt: 
dyn a'u gwel, a dybia'n well 
* gilio ym whell oddiwrthynt. 


9 Yna y dywaid pawb a'i gwel, 
Gwaith y Goruchel yw hyn; 
Can's felly y deallant hwy 
* y cofbir fwytwy'r gelyn. 
10 Ond yn yr Arglwydd lawenha 
* ac y gobenthia'r cyhon: 
A gorſoledda ynddo'n ian 
pod dyn ag unjawn galon. 
PSALM LXV. 


TI (O Dduw) y gweddai maw] 
yn y 1ancteiddiawl Seion; 
ti y tehir, trwy hol gred, | 
bob gwir adduned calon. 
2 Pawb tydd yn pwylo attad ti, 
a wrendy weddi doſtur : 
Ac attad ti y daw pob cnawd 
er mwyn goliyngdawd llafur. 


Pethau trawſion, a geiriau mar, 
my fi ir awo bwriatant: 
Ond tydi, Dduw, rhoi am gamwedd 
. drugaredd a maddeuant, ' 
4 Dy etholedig dedwydd yw, 
7 caiff * — — vth = a 
rig th gyntedUau, ac th lys, 
ach ſanctaidd weddus gangell. 


5 Duw'n Ceidwad, attebi i ni 
on on 'th G a 7 
oll obaith wyd trwy'r r hon, 
fur: mor cynhyrfdon rhyfedd. 
Hwn a ſicrha bob uchel fryn 
2't wregys yn gadernyd: 
7 Hwn a oltega'r mo; a'r don, 
a rhuad eigion enbyd. ; 


$ A holl brefwylwyr eithaf byd 
yen ofni' gyd d'arwyddion, 

I u, gan fore, a chan hwyr, 

canant laiwyr flyddlon. 

9 b frhau y ddaear ſech yr wyd, 
aton Duw llanwyd droſti: 

Darperaitt lif-ddwtr ' rhyd ei lawr, 
1'w thramawr gy focthiogi. E 


10 Pob rhych yr wyt yn ei ddyfrhan, 
aii chwyſau'r wyt iw. goltwng: ' 
A'i rhoi ym mwy mewn ca with, 
vw chnwd rh fendith deilwng.  * 
31 Coroni 'r ydwyt © fal hyp | © 
y lwyddyn a'th ddaionm: © 
Y ifordd hyn a'r modd (Duw'fy Ner) 
diſeraiit fraſder arni. © 4 


12 Ef a ddifera firwyjh Aren pl 


ar bob rhyw launerch ddyrys: _ - 
Pob mynydd _ uchder gwlad 


8 


13 Dunz, dy fendith y gwaſtad dir 
a 


ir oll a defaid: 


Crechwennant, canant bawb 
{ I 1  onaid. vughy d, 


a 'r wlad ag yd ei 
PSALM LXVI. 
N Nuw ymlawenhewch i gyd, 


= yr holifyd: a — 
y , 


2 Ogoniant ei em hy 
a'i foliant gref a draethwch. _ 
3 Wrth Dduw d'wedwch, Fo bair dy law 
* 9 — * bo 
] amled yw * 
15, gaſeion danad. . 
4 Felly 'r holl fyd i gyd a' u thi 
in a ymoſtyngam: 
Canant it' fawl, ac ant hyd lawr;- 
Uh enw mawr y canant. 
5 O dowch, edrychwch, ofnus yw 
gweithredoed ein Duw cyfion :; 


Oln ei weithredoedd a et ddyſg 
ynion. 


ym myig boll feibion 


6 Fo droes y mor coch yn dir ſ 
ai wyr yn droed- ſych try 
thrwy yr afon: lawen 
e 
7 Et byth by yWyaUg cadarn 
a' i olwg edrych beunydd * 


Ar y cenhedloedd trwy 'r holl fyd; 


ni chyfyd rhai anufudd. 


8 O bobloedd, molwch Dduw ar gais, 
a moctwch lais ci follant: 


9 Hwn ſy'n dal bywyd yn y gwacd, 


a ddeil ein tracd na lithraut. _ 
10 O Dduw, profaiſt a choethaiſt ni 
un wedd a Choethi arian: 
11 Yo gaeth y dygaitt ni i'th rwyd, 
ein cyrph a waigwyd weithian. 


12 Aethom trwy ddwfr a than yn gaethy 
bu rai'n wy arnom: 

O perziſt hyn; ni bu chwaith hir, 
22 r 4 

13 Ag offrwm poeth i'tn , 
talat fy addunedau, # 

14 Y rhai mewn cyfwng, rhag mwy trais, 

addewais à'm gwefutau. 


15 Poeth cbyrth breiſion it! a rof, 
1 57 Coommans LI 
chen, hyrdd, offrymmu a w 
ac etto rhoddaf fychod. L 
16 O dowch yn nes, a gwrandeweh chwi 
ſy'n ofni Duw tragtythoes : | 
Mi a fynegaf i chwön ffra 
pa les a wnaeth i'm heiniocs. 


17 Llefais i arno a'm au 
a'r tafod mau a'i molawdd; 
18 Pe troiſwn fy nghalon at fai, 
Duw am gwrandawſai'n anhawdd. 
19 Diau Duw a'm clybu yn hau dd, 
gwrandawawdd ar fy ngweddi, 
20 Bendigaid y; fo am clywawdd, 
ni throcs moi nawdd oddiwrthi. 


PSALM LXVIL 


n Duw in plith, 

a rhoed ei fendith droſom: 

A thywynned ei wyncb-pryd, 
r A'i 14 „1 : 

2 Fel y gwyper dy tiyr 
trwy 'r ddaear gyd-wyrdd gnydoedd: 


| A' di 1iachawdwriacth di (O Dduw) 


ym myig pob rhyw genhedloedd, 


3 Duw, 


1 


3 C 
Ah fry 


- 


P.SA LM LXVIII. 


Duw, moled pobloedd di, 
, rhont fawl a britrwy 'r holl-fyd: 
a A'r holl genhedbooey is wybren, 
byddant lawen a hyfryd. 
Can's ti a ferni'n iawn 
y bobl trwy lawn w : 
Ac aroi'r holl genhedloedd ar 
y ddacar mewn llywodraeth. 


Daw, moled poblocdd di 
N rhont fawl a N holl-fyd £ 


6 Ynarhy tir ffrwyth in plith, 
a Duw ei fendith hefyd. 

7 A Duw, ſef Duw ein Tad, 
a roddo i rad a thyviant, 7 


A therfynau y ddacar gron, 
a phawb ar hon a'i hofnant. 


PS A LM: LXVIII. 


tb Stood Duw ein Ner, 
gwaſgater ei eh nion: ; 
Un drygddyn bach arhòed, 
i flaen ffoed & gaſeion. 
z Os chwalu mwg mewn gwynt ſy hawdd, 
os tawdd cwyr wrth eirias-dan : 
Fel hynny o flaen Duw (yn wir) 


yr enwir a ddiflarman'. 


3 Ond Yawenycher ger bron Duw 
yſion, i' orfoledd : : | 
dwch hwynt-hwy a fydd 

Fn llawenydd cyfannedd. 

4 Cenwch, a molwch enw Duw, 
ſef hwn yw uwch y nefoedd 

Yn marchogaeth, megis ar farch, 
rw enw rhowch barch byth b 


5 A gorfoleddweh gar ei fron, 
Duw tirion, Tad ymddifaid : | 
Ac i'r gweddwon mae'n Farnwr da 

yn et breſwylfa gannaid. 
6 Duw a wna rai mewn ty*n 
ei hun mac p gollwng gefyn: 
Ac yn rhoi tigfars mewn tr cras, 
i ddynion atcas cyndyn. 


Pan aethoſt (Dduw) o flaen dy lu, 

dy daith a fu yy d'ryſni: 
ddaear crynodd o flaen Duw, 

a'r nef rhoes amryw ddefni. 

Ac felly Sinai o flaen Duw, 
(ſef un-Duw Ifract hawddgar) 

9 Ar detifeddiaeth hidlaiſt wlaw, 
i ddiflinaw y ddacar. 


30 Gwrteithiaiſt hon, dy bobloedd di 
' fydd ynddi,yn, prefwylio : 
Oh rad darperaitt {Dduw) i'r tlawd 


1 pu digondawed yno, 

17 Yr Arglwydd Dduw a roddai'r gair, 
mawr mintai'r cantoreſau: 

r2 Cilient gedyrn ; gweiniaid arhont, 
yr yſpail rhont yn rhannau. 


23 Pes ymdroech mewn parddu a llu ch, 
chwi fyddwch fel y g'lommen, 

A'i phlu yn aur ac arian teg, 
yn hedeg is yr wybren; 

14 Hon, pan wa'garodd Duw yn chwyrn 
bob cedyrn o gaſeion, 

Oedd mor N ch, ac mor wen, 
ac eira'r ben bryn Salmon. 


{x5 Mynydd Duw (ſef Scion) y fydd 

| del Batan oo tirion : 197 

Mynydd Baſan, uchel ci grib, 
ene 

I wychwi tynyddoedd cri m 
y ech Lun mewn eue 35 


*% 


.A 


Duw ar Seion ei ſerch a roes, 
lle myn ef eiſoes drigo. 


17 Rhifugain mil o filoedd yu 
angylion Duw mewn cerbyd : 

Ynglytſegr Sinai bu ei with; | 
” d Duw i'w plith hwy hefyd. 

13 I'r uchelder y dyrchefaiſt, 

4 
ym'raiſt, dodai miau, Duw lon, 
i ddynion oedd Jdinwed. 


19 Bendigaid fyth fo'r Arglwydd mau, 
am ddoniau ei ddaioni : 

A'iachydwraeth i ni'n llwyth, 

o ber- ffrwyth ei haclioni. 

20 Efe i hun yw'n Duw ni i yd, 

. — open — 3 de helact d difurth 
rwy'r Arglwy uW Cawn,yn 
dftanges oddivrth rink = 255 

21 Duw yn ddiammeu a dyr ben 
a thalcen ei elynion: 

A choppa walltogrhai a fo 
yn rhodio mewn 1 creulon. 

22 Dygaf fy mhobloedd (meddai ef) 
hyc adref fel o Baſan: 
ygat hwynt Yw hol drachefn, 

fel o'r mor don-lefn allan. 


23 Fel y gwlychech dithau dy draed 
KR. uy wand: dy Gligaſng: 

Cy llyfo dy gwn heb ge 

y gwaed a ide] o'u briwiau. 


24 Gwelodd pawb (O Dduw) dy yſtad, 


yn dy fynediad ſanctaidd, 


© Mynedi fy Naw, Frenhin fry, 


el hyn i dy cyſſegraidd. 


25 Y cantorion aent hwy o'r blaen, 
cerddorion aen' ol ynol: 

Yna'r gwyryfon, beraidd gan, 
a'r tympan, yn y canol. 

26 Clodforwch Dduw, hynny ſydd dda 


ym mhob cyn'lleidfa ddiwae 


| Achlodforwch yr —＋ 2 wa Ion, 


chwi ſydd o ffynnon lirael. 


27 Doed Benjamin y lywydd bach, 
doed bellach du 4 f _ 
Doed Nephtali, a Zabu 
a'u tywyſogion yna. 
28 Dy Dduw a drefnodd iti nerth 
a'i law ſydd brydferth geidwad : 
Duw, cadarnha etto yn faith 
arnom ni waith dy gariad. 


29 Er mwyn Caerſalem adail deg, - 
rhvdd cedyrn anrheg yty: 
30 Difetha dyrfa y gwaywityn, 
a'r rhai a fyn ryfely. _ 
Dewr fel teirw, nwytus fel lloi, 
y rherm aro: yr arian: ; 
Delont i'r iawn, tyn nerth a nwy', 
a goltwng hwy yn fuan. 


31 Y pendefigion o'r Aipht draw + 
a ddaw, ac Ethiopia, 
At Dduw .yn bryſur, 1 roi rhodd, 
ac aberth gwirfodd, yna. 
32 Holl d'yrnafoedd y ddacar lawr, 
i Dduw mawr cenwch foliant: 
Cenwch, cenych ei glod yn rhwydd, 
ſet Arglwydd y gogoniant. 


33 Hwn a farchogodd y nef fry, 
a hynny o'r dechreuad : 

Wele, daw nerthol fain ei lcf 
© eitha'r nef i Waitad. 

34 Rhoddwch gadernid i Dduw Ner, 
ſet uchder ei ragoriaeth, 


on, 


** ſydd 


ſydd ar Iſrael, a'i nerth 
uw ch wybrau prydterth gywacth. 


35 Duw, v'th gyſſegr y'th ofnir di 
Duw Gael, dodi nenhobdd: : 

A chadernid mawr wyd ith blaidp 
bendigaid fych oes ocfoedd. 


PSALM LXIX. 


. fi, Dduw (yr hwn a'm gwnaeth) 

tros f' enaid daeth llif-ddytrloes; 

2 Yr wyf mewn dyfnder tom ynglyn, 
heb le Ymddiffyn f* einiocs. 

O'r dyfnder daethum fel ar fawdd, 
a'r ffrwd a lifawdd uchod : . 

3 Sychodd fy ngheg, blinodd fy Ilais, 
a'm llygaid pallais ganfod. 

4 A hyn wrth ddiſgwyl Duw a'i ras, 
wele, fy nghas yn amlach 

Na'r gwallt ar ben ty nehoppa fry, 
a'r trawſion en gadarnach. 

Y rhai celwyddog, tacrion ynt, 
rhois 1ddynt beth ni chefars : 

5 Adwaenott (Dduw) f. yafydrwydd mau, 
a'm bejau fi ni chuddiais. 


6 O'm plegid i dim gwarth ni chant, 
y rha1 a goeliant arnad: * 
Na ad (Dduw'r lluoedd) fefl na thrais 
'r rhai a ymgais attad. gk 
7 (Daw Lfracl) ſef er dy fwyn, / 
yr wyf yn dwyn gwarthrudd-deb: 
A thrwy gywilydd ymarhois, 
mewn chwys y tois fy wyneb. 


8 I bohl dicithrwyf fi, (gwn pa'm) 
i blant fy mam tel cttron :_ | 
9 A'm fod fy ferch am zel i'th dy 
i'm hyſu byd fy nghalon. =. 
Can's cabl y rhai a't!» gablant di, 
ar ff ucha i mae 'n diſgyn : &*--4 
10 Fy nagrau, cyſtudd, a'm hun- pryd, 
ynt warth i gyd i'm herbyu. | 


r1 A phan wiſgwn i hain ſach, 
bum ddiyttyrach lawer: 
x2 Bum chewedyl drws i gryf a thlawd, 
i'r meddw yn waw'd i'w harfer. 
13 Ond, PArglwydd Dduw, gwnafattad ti 
fy ngweddi yn amſcrol: 
O gwrando fi, th wirfawr-hedd, 
ac i'th wirionedd graſol. ; 
Duw gwared ſi, a gwna fi'n rhydd 
Th — y ſydd im ſuddo: 
Scf caſeion, dyfroedd dytnion, 
a mi nid ofnaf gyffro. 
15 Na lifed dwfr drofof 2 frwd, 
na'm llyngced amrwd ddytnder, 
Na chaued pydew arnaf chwaith 
mo'i ſafn diſtaich yſgeler. 


16 Gwrando fi bellach, 2 Dduw; 
. can's da yw dy drugaredd: 

Yn amlder dy doſturi mawr, 
edrych i Jawr rtiag trawſedd. 

17 O'm cyfyngder oddiwrit dy was 
na chudd mo ras dy wyneb : 

*Rwyf yn gweddio yn fy ngloes; 
Duw, bryſia, moes i'm atteb. 

18 Nesa at f' enaid, Arglwydd mau, 
er fy „ a'm gwared: ä 

Moes ymddiffyh, rhag cael o hon 
gan fy ngelynion niwed, 

19 Duw, di a wel: o bob parth 


- 


fy ngw'radwydd, gwarth,a'm e'wilydd : 


O herwydd rhodio ger dy fron 
mae fy vgclynion beunydd. 
| 7 


Ll 


PSALM IXX, IXx. LXXI. 


20 Mewn gorthrwm ofid yr wyf fi, 
a gwarth yn torr: *nghalon : 
\ Diſgwyl cymhorthwyr, ni ddoe nebg 
ni chawn gyſurdeb tion. _ 
21 Buſtl a roiſan- yn fwyd i mi, 
finegr 1 dorri ſyched ; 
22 Eu bwrdd boed iddynt fagl aflwydd, 
a'u l, ed yn dramgwydd bydded. 
23. Ar eu llygaid dallinebdoed; 
i'w lwynau boed crynfeydd: _ 
24 Tywallt arnynt dy ddig a'th lid ; 
doed iddynt ofid beunydd. 


25 Boed cu palaſau 'n wag heb wedd, 
ac anghy fannedd iddyn', 
Na allo heb na dydd na nos \ 


mo'r aros yn eu tyddyn. 


26 Can's yr hon adarawfid ti, 
; mae 'r rheim yn ei erlid : 
© A'rdolurian y ſydd o'th friw, 
y maent i' hedliw hefyd. 
27 Dod gamwedd ar eu camwedd hwy, 
na ddont mw 1'th gyfiawader, 
28 Yraith o lytr y bywyd lawn, 
o fyſg y cy ſiawn, tynner. 


29 Finnau pan fwyf ofidus wan, 

a phan twyt druan hetyd, 
Dy ichawdwriaeth di (O Dduw} 

eilchwyl i tyw a'm cyſyd. 

30 Matiannaf d'enw Dduw, ar gang 
fal dyna f amcan innau: 

31 A hyu fydd gwell gan Dduw Deyrn - 
nag ych a chyra a charnau. 


32 A phob truan, pan weler hyn, 
a ennyn o lau enydd: : 
A'ch calon chwi ty'n ceifio Daw, 
cyfyd i fyw on dd. 
33 Duw 8 dlawd; ni dditrayg lei 
ei gaethwas ef ſy fethiant: 
Net, a dacar, a mor, a iyn 
a ymluſg ynddyn', molant. 


35 Can's Duw a geidw Scion deg, 
a threfna'n 'chwaneg Juda : 
+ Adeilada ddineſydd hoy 
" 1ddynionyn bretwylta. _ 
36 Ie, ei wWeiſion, ef a'u hil, 
abu heppil ai meddiannant; 
A'r thai a hoffa 'i enw to, 
yn honno a breſwyliant. 


A PSALM LXX. 


UW, pryſura i'm gwared i; 

lon, bry ſia di i'm cymmorth: 
2 Gwarth a gw'radwydd a ddl i'r blaid 
a gais 1'm henaid ammborth, - 

Trwy w'radwydd troer y rhai a ddwg 

i mi ddim drwgewyllys: 
3 Mefl fou gwobr,” a dracth, Ha, ha, 
- am dana' yn ddirmygus. 


- 4 Y ſaw] a'th gais, calonnog fydd, 
1 o dra 3 ynod: 4 
. D'weded fawl a'th gar bob amſer, 
Mawryger ein Duw hynod. 
5 Minnau'n dlawd, ac yn druan ſydd ; 
Duw, bryfia, bydd yn agos: 
Fy mhorth a'm ceidwad wyt yn wir, 
(O Arglwydd) na hir aros. 


PSALM I 


M I a'mddiriedais ynod, Ner ; 

| n'am gw'radwydder byth bythoedd: 
2 Duw, oth gyfiawnder gWare 

- a chlyw fy nghri hyd nefoedd. 


PSALM ILXXI, LXXIT. 


Hi . ' ; J * 0 tt 1 mĩ 
© gyrchu aid 'n aſd Z 

phar fy nghadw i yn wells 

ti v 57 nebatel caead. 

Duw, gwared fi o law't trahàus, 
8 a'r gr trofaus, 2'r * 1 
£ Ynot ti, Dduw, bu *ngoglud maith, 
em gobaith, er yn grynddyn. = 
6 1 mam y tynnaiſt fi, 


: * W 

tithan fyth, am o hawl, 

7 c fawl heb beidio. 

9 IL lawer dyn bum anferth iawh, 
t yw fy nerthlawn Lywy 

3 Fy ſafn bydd lawn o'th fa 
ac oth ogoniant deunydd. 

Nac eſgeuluſa fi nam braint 
yn amier henaint truan : 

ay” nerth, na wrthod fi, 

, edrych di ar i“ oedran. 


10 Medd fy nghaſeion t wyf yo wan, 

hwy a ddiſgwylian f anaf: 

Img ant ynddi-ſyn, _ 
gan dd wedyd hyn am danaf 

11 Duw a — 1 { 
erlidiwch fwyfwy bellach, _ 

A deliwch ef: nid oes trwy'r byd 
yr un ai gweryd bayach _ 


hwy) 


anfon gymmorth ymy. 
13 Angau gwarthus rhat a gant, 


 agyonig i mi ddryg 
Fy ngobaith innait 2 ſaif byth 
14 unn a ſafadwy : = 
Yraddiried ynot (Ddutv} a wnaf; 
ac a'th foliannaf fwytwy. 
25 Dy iachadwriacth g im genau, 
yr bwn ni thau funudyn, _ 
A'th gytiawnder: ac ni wal 
ddim o'r rhiſedi arnyn'. | 
26 Ynghadernid yr Arglwydd Dduw 
va fry ge, | crore f « 
A'th gyſiawnder di hyd y brig; 
yn unig hyn 2 gofia 1 
27 Duw, di a ddyſgaiſt i mt hyn, 
N yn blentyn _— 
n*rwyt yn u 
en 
x3 O Dduw, na wrthod fi yn hen, 
2'm pen a'm gen yn llwydo,. 
Nes i'm ddangos ir rhai ſy'n ol 
wyrthiau nerthol etto. 
x9 Dy gytiawnder yn ache) aeth 
wm 8 may 
ww, pWy y iy 78 11 
nid ydym ni ond gwagedd. 


20 Duw, gwnacthoft diim” fyw yn brudd, 


a gweled cyſtudd mynych: 
Trott 6 if 3 fi, 
yy . noe LP r fu, 
21 Mw mare A 
105 i'm diddanu innau + IT 
22 Yna y molaf d air am 
ar nabl offeryn dannau. EY 
O San [ſrael canaf hyn 
ar delyn, ac a'm genau: 
23 Am tt wared f' enaid i, 
gwoaf iti hyfryd leiftau, 


l add Sari | 


Canaf it' hefyd gyfion glod 
on tafod : — 12 haeddu, 


Am it! warthau' a gwarthruddiaw; | 


fy nghas ſy 'n ceifhaw nrygu. 


PSALM LXXIL 


DYY dod i'r Brenhin farn o'r ncf, 
od i'w Fab ef gyfiawndeb! ; 
2 Yna y rhydd rhwng pobl iawn frawd; 
ac i'r dyn tlawd umondeb. 
3 Hedd a chyfiawnder ar ol hyn, 
cair ym mhoh bryn a mynydd: 
4 Y gwan er leſg achub a wna, 
fe ddryllia y gorthrymmydd. 


$ Hwy a'th ofnant byth ar bob tro, 
tra treiglo haul a Heuad: 


6 Fo ddiigyn fel gwlaw ar wellt glas, 


ou gawod fras ar waltad. 70 
3 L' ddyddian ef cerir yr iawns 

a'r cytiawn a flodeua ? 
Ac am! fydd hedd ar ddaear gron, 

tra fo'r oer hon yn para. 


$ Liwydda &fe o fot hyd for . 

o'r firwd hyd oror tired: s 

9 Ei gas ymgrymmant, * hoch, | 
hy amalwth cyrredd. 


io yrn o Tarſus ſrenhinoedd, 
ac or ynyſoedd canol, 

O Seba ac Arabia dg. 
doe pawb a'i anrheg reiol. 


11 Yr holl frenhinoedd doent yn llu, 
a than ymgrymmu, atio: 
Ar hall genhedlogdd, fel yn gaeth, 
a wnant waſanaeth iddo. 
* LP y =p rheidus, a'r gwr gwan; 
on gweryd pan weddio: 
Bydd i bob dyn yn nerthol dvr, 
a'r ni bo wr gantho. 


13 Ef a erbyd y tha%d mewn rhaid, 
10 end e glanddyn: . 


14 Fo a'u gweryd rhag tg a drwg, 
mn? " 


gwerthfawr i olwg yd) 

15 Felly bydd hyw ; * iddo ddi, 
ſef aur o Seba ddedwydd: 

Hwy a wedgiant arno fo, | 
gau ei feudithio beunydd. 


16. Rhyd pen y mynydd yd a gin 
tel bas pen y mynyes ant 3 P 
Ar plant, cyn amled 2'r gwellt glas, 
o'r ddinas a flagurant. 
19 Os haul cylch 7 —_ byth a dry, 
byth pery en iddaw : 
Pawb 2'i bendithia ef yr: wir, 
pawb a fendithir yoddaw . 
13 Rendigaid ſo yr Arglwydd Dduw 
(ſef Duw yr Lack Trice . 
Efe 'n unig byth ſy'n parhau : 
1 wneuthur gwyrthiau mawrion. 
19 Bendigaid \ 1 enw byth, 
gogonedd dilyth iddo: 
Ai glod llenwir y ddaearen. 
Amen, Amen, hyn fyddo. 


PSALM LXXIII. 


S da yw Duw i Iſrael, 
worth bawb a wnel yn union: 
2 


innau llithrais, braidd na ſyrthiais f- 
fwrth-wael fu fy amcanion. ; 

3 Can's cynfigennais wrth y flol, 

a 3.0m e dihir: 5 
aidd na clwympais pan y gwelait 
eu hcdd alu golud euwu. 25 


4 Gan 


PSALM LXXIII, LXXIV. 


& Gan nad oedd arnynt rwymau caeth, . 25 Pa'm? pwy (O Dduw) ſydd gennyf ff 
i gael marwolacth ddynol: © ond tydi yn y nefoedd 2 _ 

Lle maent yn byw yn heini hyf, Dim ni ddymunwn gyd athi, 
yn iraidd gryt &d:gonol. wrth weini dacar leoedd, 
Ac ni ddoe arnynt lafur blin, 26 Fy nghalon i, am negth, am enawdy 
hyd y bawn Un eu deall: y ſydd mewn palidawed beunydd , 

Na dim dialedd, na dim gwyny ... Ondtydi, Dduw, ſydd ar fy chan, 
fel y doe ar ddyn arall. a'm tarian yn dragywydd. 

6 Am hynny fyth maent yn ymddwyn A elo 'mhell oddivwrthyd ti, 
fel o fewn cadwyn balchder : | * rheini gwnaent yn ddiffaith : 

A gwiſgant am 7 FX, dynn Ac a butteiniant rhagot ti, 
(megis diltedyn) drawider. y rheini torrir ymai ci. : 

7 A'ullygaid hwynt-hwy wrth dewhau, - £5 Ond mi ddof neſnes at fy Nuw: 
doent yn folglymmm Nolodd 2 fy ngobaith y m calon: 

A'u golud hwy, er hyn o n, FP tracthaf fi ei nerch, a'i wyrth, 
uwch meddw+ dyn a dyfodd o fen dy byrth, merch Scion. 

$ Traethu eu trawſder, bod yn dynn, ' XXIV 
a boſtio hyn ar waſgar : ann wrt 

9 Egoriſafn at wybren fry, EH AHAM (0 n ur 
a thafodTry” trwy'r ddacar. y cili yn dragywydd? 

0 Am hyn rhai oi hoblef à chwant Paham y digi mor danbaid 

rab pen g yp * _ 2 41 dy horfeydd 2 pF 
n gweled y dwtfr yn loy ny 2 Cofia a hrynaiſt gynt; 

6 a thybio y can” cu 8 20 ar * f rhoiſt Les etiſeddiaem, | 


Mynydd Seion, dy breſwylfa, 


x1 Can's ymreſymmant hym yn f 1 An traps? | 
Pa'm? OGG yn canfod = "Pole r rhai'n yh drigfa helaeth. 8 
Pw y ſydd yn ddrwg, a phwy ſy'n dda . 7 Ymddyrcha (Arghwydd) taro'n drvwm; 
ydyw'r Gorucha'n gwyhod — 1 pob gelyn gorthrym difa 8 
12 Wele, y drygddyn mwya i chwant Vn dna wy „a wnacth na thrais 
caiff fiyyat llwyddiant gwaſtad; TRAITS na dy fais 1'th 9 
Vn caſglu golud a mawr qda, : 4 Dy elynion'dacthant Vn myſg, 
hwnnw 1ydd fwya'i godiad, ++ 4 i; rhuaſant derfyſg greulon : 
23 Ofer iawn fu i\mi warhau, Th 1 — = dan nes 
of 2 lanka fy nghalon : - - / FT Rs ion. 
OICNL IV nwy W, Caru gwu, a a Pw cherfio'r facri goreu 
a bod yn hir yn gyfion : ; ' 5 a roeſan' wy nt i'w bwin 
14 Cael fy macddu ar hyd ydydd; s Drylliant Er llawr gerfiadau hon 
. ee ol un erehyV, 
ö n, _ gaſant oll dy eglwys lan, 
my fi a gawn wxhyneb. 13 , OW at —— 4 thinvn . ** 
15 Hyn os d'wedwh, a feddyliwn, - ogatant,, mewn 8 
1228 8 'ammau: | wor 1 n y noddfa lle trig d' enw. 
cle, a'th blant di y gwnawn gam rn” : 
i ddwyn un llam 4 —— Ws. : 8 * — 1 1 meddant h, 
16 Pan geifiwn ddeall hyn yn lWyr, 1 — 


nerth fy ſyuwyr ddynol: . _m_ 
myony e ee Pc An e pa, 
nes cact rhyw rin y pry dal. . 5 na phrophwyd diwael deſtyn: 


15 Ond pan euthum i gyſſegr Dduw, Na gwybedydd, a wyr pa hyd 


lle cefais amryw olau: b vy pery'r byd Yo herbyn. 
Yna deallais i pa wedd ro Dywaiddi, pa hyd (O Dduw Ion) 
y bydd eu diwedd . ' __ ygwnadeelymon warthrudd? 
18 Gwybiim i ti eu goſod hwy, © A rydddy gas ei gabledd fri 
U , di 9 i 4 ry a gas ga 
e cacnt lam mwy'n y diwedd: arnat ti yn dragywydd ? 
F 1 Poon 
| ef dy culaw ith, 
a TIF” Hon ſydd i'th fynwes) allan tyn, 
ry Ond hw hes: «ya th, a difa &elyn diffaith, 
Myn'd o'r byd heb na lliw na llun, 12 Can's o'r dechreuad, Du ei hun 
o'u hofn eu hun darfyddant. ydyw fy Nghun a'm Brenhin ; 
20 Fel breuddwyd pan ddihunai un, Fe a wna iachawdwriacth hir 
* gwnai di iddhyn-, EF Arglwydd: . i bawb trwy'r tir a'i dil n. 
O' r newid hon y caiff fy nghas x3 Parthu a wnacthoſt &, à'th nerth, 
wwy yr holl ddinas w'radwydd. y mor, a't anferth donnau : 
2 Gwahenaiſt, torraiſt, uwch y don, 
21 Bum i On 2 hun, bennaw y hlinion ddreigiau. 
ac oerni fu'n : wy — 
22 Na's deallaſwn hyn ynp-gynt, 14 Drylliaift di ben (nid gorchwyl gwan] 
bum ffol un hynt ag eidion. Lefiathan anferth : 
U d à thi Fth bobl yn fwyd dodaiſt ef6, 
23 Er hiyn etto bum , 
lle y'm Cwyſi'n g inan f wrth dreiglo yn y ddiſerth. 
NT rolls © ten beet ya en u 0d Gavin; 
iy nerbyn 1 Ogoniant, 1 | « ; A dis 
1 . Fa i. 4 


—— — — —— ñ¶ CNS 


A diyſbrdgaift wards: 
afouy dd 4h Hos 
16 Ti biau'r 99, 61 we 
u a ha . 
x7 Sealant. y ddaear, go ena ſt af, | 
gauaf, o'th gebagch 1 
TY Fy y Arglwydd: belfac coBaliyne.. , 
Iyn gynt e y gably : "Foy 


4 ynfydion roi 4. 


a'th enw di dirmy 


19 Ocs dy durtur us doc at wat” 
dan nau dd an fal * 
Na ad o'th gof (O Arzlwydd.da} 
y dyrfa, y rhai tlodign, 5 
20 Duw, edrych ar dy 
a gwel waclod y pe 


Mae m mhob man . 
mas honynt Haves efryd 


— — ddychweled y truan tlawd 
a emen 137 cachwydd: 
155 wache beit 
ddatcan 4 enw, 151 8 
22 Cylod, , dadleu * dda WL. 
'n dragyWyc 
Coda gabledd A r "s 0 1% 
a _— gan 705 yd cupydd T4 
2 Duw, nac anghoſia Pi A 0 + 
"ns mon cen 


Eu ſw n, a rhodres, au 24 . 
> ddring i g widd- 3 . 
PSALM: LXXV. 


LODFORWN di (drag” pol Ddun 4 


a'th enw Wan 88: 
Maint 3 dy em a'th perch 4th lin,” 


d - t f 
4 D We Fre . Pan > r b 11 


nd — * union: 
Fel y 28 ſyHeini't 2 
3 edd rfdd dd, a'i gyd-drig 1 
ayer a dd'wedais hb n o'm bryd 
1 rhai ynfyd, Peidch! 
With 2 anuwidtion poethion CNW Fn, 
Eich mebcyrn na ddyrchefwch, __ 
5 N na ddyrchefweh chwi ED OT 


. — rychwyrn, ragd: 
1 na 


'wedwch E ph yn 
Nid rhaid in' ſyth mo'r ag "th, 


6 O herwydd nid o'r N draw 
1 ddyn y daw dyrchatiad 
Nid o'r gorllewin, na'r dean, 
daw i chwithau godiad, 
5 Lan 's ar law Duw y mag y farn; 
700 gwr cadarn ryg 455 
Gottwng heddyw y nail WO 
a chod!'r Y fory,, 


$ — vyo law'r Argly x9 ptifol Hd. 
Se, in hyd ud yndar: © 
Tywallodd hwn ; drug ddy nion byd 
fant i gyd o honi. 

9 Myne af finnau, ac i'm nat: - 

ei gerdd (Duw Iag of) can 
10 Torrat gyrn yr annuwiol;a aun, 

a phen y cyhawn-codak. 


PSALM LXXVI. N 
N Juda ac Iſrael dir 
adweinir ein Duw Coon 2. . 
2 Ei babell 7 Fir Sulemedyod, - 
a'i breſw 1 dd yn Scion, 
3 Ynodrylliodd Y bwa a'r ſacth, 
A'r fxyyyar a W yo ddurnaus 


5 Yſtyriais yna'r dyddiau Shes 1 


PSALM LXXV, LXXVI, LXXVII. 


A thorrodd ef yn chwilfriw man 
bob tarian, a phob cleddau, 


4 Trawfion fu cedyrn m ad gynt, 
men yſpail helynt uc el: 
Weh a chryfach wyt na hwynt-hwy, 
nid rhaid byth mwy mo'u gochel. 
5 Pub cadarn galon A ymrdcy, 
ac ni ddeffroes o'i gyntyn : 


- Pawh a ddiffrwythod 4 n ddaeth braw, 


ni chai un Itavw ei rbyn, 


6 O'th waith (Duw Iagof) a'th ammharchs 
cCoerhyd ar h rho't huno x 
7 Otnadwy N t, pW y i'th lid wg 


a ſaif i'th olg effro? 


8 Pan ddacth o r nefoedd dy farn di, 


yr wyt yn pert "I — m'r 
Y ddacar ofnodd, i holl bob 


_ * hoiſt i oſtegu — | 
9 I farnu pan gyfododd Duw, 


| gadw yn fyw y gwirion, +» 
A*r rhai oedd lonydd yn 5 tir, 
yr OC ddyn” gywir galon 


10 Can's poethder dyn yw dy fawldiz 


folly goltegi drallod : 


Eu gwres, i'r da a fag gref ce ydd ; 
yrnod 


i'r drwg, a fydd yn 
11 Eich rhodd rr - Arglwydd Dduw adde uych, 


aa llauen gw ch eich gobrwy : 


Pawb ſydd o a gylch Seion — 
rhowch anrheg i'r Ofn 


12 Ef a oſtyngodd uchel — 4 it 


dc yſpryd, gwyr rhyfe 
Fo a — ofn Yoghane held, 
ar Holl frenhinedd dacar. 


PSALM Irn a 
* llais at Dduw, pan roddais lef, 5 


4 ais o'r nef fo'i clybu: eee. 
Am llais gweddiais ar Dduw Kew. | 
2 V3 ocdd blinder, yn &; ddu. 
dydd y rhedai *mriw, a'r ne 
ni pheidiai 7 lafur : Ty 
* blin gyfyn bak epi * . 


a'm hoes yn gwrthod cyſur. 
3 og be cofiwn Dduw ati glod, 1 2 
y 


+ & \ 


rthiat drallod eubyd: : "4 | 


— 2 — dros fy 0 1 
an der fyſgai fy yipryd. , 
4 Fra f fawn yn effro, ac mewn ſan, " 
© feb allel allan dd wedyd: #50 5 


ar helyn hen o'r cyufyd. 


6 Cofiwn fy ngherdd y nos fy — 

heb gael.amrant hun, chwilion: 
A chalon 3 genau mud. 
ain hyſpryd ymddiddanwn; 

7 n Ee, y illa'r dend! 

1 boddlon my net To 

8 A ddarfu b 67 ci navwd me 

a gair ei — $ wb bellach 


9 A anghofiodd Duw 8 ae * 2 
a ddarfu cau ei galon? Þ+* + EHP 
A baid efe byth (meddwn i) e L 
fal hyn a forr'n ddighon ? £ vi 
10 Marwolaeth im' yw'r meddwt hwn 2 z 

a throis yn grun i gos © 
Ei favor nerth gynt: cofio narf 

waith y Goruchaf etto. 4-1. 474 


11 Coſiaf dy weithredoedd ＋ | 

( Fa wyninad bY 9204 Of ee 

12 Am bob rhyſe Mob gwaith 
d myfyr maith y — 1 2 , 


13 0 


1 


PSALM 


13 O Dduw, pa dduw ſydd fal ti, Dduw ? 
47 ford & 5e n. Steer 
14 Dy waith dengys dy nerth i'r byd; 
pair in' i gyd dy ganmol. 
15 Dy nerth fawr hon a ro'iſt ar led, 
» 3 yr hon — 
Iago a Joſeph, a fu gaet 
a'u holl mlt cth luoedd. 
16 M deifr gwelſant, ofnaſant hyn, 
a 88 yo — — 3 as 
I mmylau awtr c wy 
melt al ſaethau enbyd. e 


18 Dy daran rhuodd fry *n y nen, 
| dy fellt gwnaent wy ren olau: 
Y ddaear ĩſod a gyffrodd, 
ac a ddychrynodd hithau. 
19 Yn eigion mor mae 3 . 
a; th lw y brau mewn deifr ſu ; 
Ac ni adweinir byth mo'th 6 
yn dy anfeidrol Fawredd. 


20 Dy bpbloedd a dywyſaiſt di 
trwy anial dd'ry ſni — | 

Gan law Moſes, a i frawd Aron, 
fel defaid gwirion lonydd. 


PSALM LXXVIIL. 


TY mhobli gyd, ndewch fy nedgf, 
F a boed ty redet i'ch calon : 
r 4 'm genau, 

i Ayr gęiriau ffyddlon. 

2 7 diarhebion, i barhau, 

ngenau a e : 5 
A hen ddambe — oedd ar hyd 
y cynfyd, a ddangoſaf; 


Y rhai a glywſom gynt eu bod, 
0 ac ym yn gwybod hefyd, 
Ac a fynegodd yn > op 
ein tadau er y cynfyd. 
4 Heb gel mynegwn ninnau'n ffraeth 
hyn i'w hiliogaeth hwythau : 
Canmolwn Dduw i'r ocs a ddel, 
ei nerth, ai uchel wyrthiau. 


5 Felly gorch'mynodd cf fod cot 
yn Iagof; ac 1'r hynaf 
Yn Ifrael ddyſgu i'w blant 
K 3 y C , 3 
e id, O 0ES 1 
y hack of 8 dyſtiolaeth, 
O dad i fab, o fab i & yr, 
i gadw llwyr wybodaeth. 


7 Gobeithio 'n Nuw, cofio ci waith, 
y ſydd mal rhaith eneidiol. _ 

I gael cadw ci orchymyn, * 
rhoes Duw 'r wers hyn yu _— 

8 Rhag ofn myn'd o'r gen hyu 

1 ndyn ac au uf . 
cholyn wan, ac | 

beb afael gyd a'%u N ; 
Eu tadau, fel plant Ephraim, 

9 yn arſog lym er ſaethu, 

Troiſatit eu cefnau yn y gad, 
ymroi a dad-annelu. 

ro Cyfammod Duw a wrthadent 
my . — yn ei 1 _ 

11 Anghofio i wyrth a welſent gy 
ai ddeddfau oeddynt berffaith. 


12 Yn nhir vr Aipht, ym _ Soan, 
gwnaeth Dyw 9 ich l 

13 Rhoi dwfr y mor yn ddau dwr crych, 
a'r llawr yn ſych i dramwy. 

14 Y * mewn niw}, y nos a than, 
tywyſai n lan ei bubloedd :; 


LXXVI, LXXVIII. 
15 Hollti 'r creigiau, au troi'n Uyriniau, 


a llenwi ei lu 4 dyfroedd. 


16 Er tynou dwfr o'r 
er llithro'n loyw fras ffrydau t 

17 Yn yr aniawlch digient Dduw, 
chwanegent amryw feiau. | 

13 Yn . profent Dduw, 
Oes fwd i fyw? meddylient : 

19 A all Duw gael in' yma fwyd 
mewn cyfryw lochwyd? d'wedent, 

20 Er taro 'r graig, a rhedeg dw 
yn ffrydau, pr. diball : 


A Acill ef roi ivffara a chi 


i 'n cadw ya ddiddig ddiwall ? 
21 Pan glybu Duw yr araith hon, 
fel tan yn wreichion *nynodd ; 

Vn lago ac yn l, 
gan lid, yn uchel digiodd. 


22 Ai ddig oedd, am na chredent 
i Dduw 15 fw y fw y Fawredd: ow 
Ac na welent pa iechyd oedd 
278 ei —— rhyfedd, 
orchymyn w u, a'i gwarhau 
4 dryſau 2 nefoedd? n 
manna 'n wen | 
a wlawiodd Seed * 


25 Rhoi i ddyn gael rhyw luniaeth da, 
* — bd — ddwyrein- 
ru'r wy in- y 

ef à 'r deheu- nerthlon. ig 

27 Fel y liwch y gig i hcl, 
ac adar fel y tywod: 

28 Ynghylch eu * vu trigf'ydd 
a gwlawiai beunydd gawod. 

29 Bwytta digon o wiedd ddiwael, 

__ a chael eu bwyd dymunol : 

30 Ac heb ommedd dim ar eu blys, 
nac mo'u hewyllys cnawdol. 


31 A'u tammeidiau hwy i'w ſafnau 
(ys ofnwn x Goruchaf:) 


| Yn lirael lladdodd i'w ddig 


wyr etholedig braſaf. 


32 Er hyn pechent, ac ni chredent 
hwy 1'w 1ach radau rhyfedd : 
33 Treuliodd Duw eu hoes hwy, am hyn, 
mewn dychryn ac ofcredd. 
34 Tra fyddai Duw yn eu lladd hwy, / 
os ceiſient dramwy atto : 
doent trwy hiraeth at ei ras, 
yn fore glas i' geiſio. 


35 Os cofient fod Duw i*w holl hygt 

_ Graig iddynt a Gwaredydd : 

36 (Er ccifio fiommi Duw 'n y daitk 
a'u gweniaith, ac à'u celwydd ; 

37 Er nad oedd eu calon yn iawn, 


ay 1 on 8 
35 Er hyn trugarhai Duw o'r 
a't nodded ef oedg barod. e 


Rhag eu difa, 4 . 


ac n cry 1.0 

39 Cofiodd Aadyn, vs mary a wnai, 
na's gallat ddychwgl cilwaith. 

40 Pa lawl gwatth y cyffroiſant hwy 
wrth fyned treyvy”®r anialwc 

Gan Sg Dun; 21 Wwyr driſtau, 
ynghreſgiau y diffaethwch? 

41 Troiſant, profaſant Dduw a'u chwant, 
gan dend Sant ys lſrael : 

42 ofio cu eadw hw ynt fal hyn, 
my 2 o'u 3 A _ 

43 Rhoifai 'n yr Aiphtarwydd e'i 
a'i Whrth yn ninas Soan — 

i , 


* > 


— 


Y modd 


. > - 6a 


2 


—— — = = = 
ee a a ne COON „ — 
© 1 2 


5 — —— — — — 


du ff ** 


* 4 Iwyth 


47 Diftrywiodd Dane eu I — has 


48 Eu coedydd, a” nfeiliai : 
chenllyſg, ceſſair, alle 5 
42 80 ir mel a es, 


ac ing angh'reugar 
Frewytha Ci How fes, ali 
— N ef, ali wg, 


So Rip Rordd 3 hon 1'w hd a drocs, ; 


i' v heinioes angau: 


Ond dwyn eu bywyd hw y ty haint, 
yntau. 


yn ei ddigofaint 


51 Yona rer un 2 Naf 
y plant cy 
Ya x nhir yr phe a bell Cam, 
ſef am ei fi lawnddig. 


52 Ond (gan droi iat ei bobl yn hawdd}. 


fo'a twyſawdd ty r anial-tan, 
Nl arwain deſaid lwybrau pell 
yn wael ddiadell fechan, 


> rwy'r mor ( (ford oY —— — 2 


A'i holl e lynion, heb 
fe wnaeth i'r mor eul — 
54 Rhoes . i etifeddu *n 524 


ym my nydd ei ſancteiddrwy dd, 
Vr hwn a ei warhau 
2 llaw ddebau yr Argluydd. 


55 Rhoes ef y wlad i ddwyn pob ffrwyth, 


rhoes 1 bob —— ei gytran - 
O Iſrael, ac * plaid 
rhoi 'r hen neal. allan. 
56 Er hyn temtixnt a digient Dduw, 
hwn unig yw ſanctei 10l: 
Ac ni fynnent mo'r ufuddhiu 
i dyſtiolacthau nefol. 


Ond myn'd ar gil, ac ymlacca 
70 eu boll dadac twyil-nears : : = 
Megis bwa a fai mewn cad, 

ac ynddo dafliad gwy rdraws. 


58 Hwynt-hwy Y gm 5 a't © — 


mewn camwedd uoent odd 
8 
9 0nd ray pid yn 
Felly diy ygodd 1 . 


60 na 'r ymadawodd eo 
a chy tiegr Silo dirion: 

Ei babell a'r brif y ſgol ddyſe, 
le d'afai *'myſg ei ddynion. 


61 Eu nerth a ros i garchar cacth; 
dan elyn daeth eu mawredd. 

62 Ei bobl ei hun i' cleddau llym, 
(fal dyna tym et 'ddigedd.) 


63 Ei Wr icuaingc fo'y rhoes i'r tan, 


gwyryton glan-rhoes heibio ; 


64 Ei offeiriaid i'r cleddyf glas, 's 


ai weddw ni chafas wylo. of 


65 Yr Amn, gwedi byn dees, | 


fal un a d 
"Rt fel gar cadgen wedi gwin, 
n erwin 'w dy chrynu. 
66 Taflodd y gelyn yn ei ol, 


Thots mewn trag Wy³ùddol wv Mapdd l 


Ae » - — 


1 vont nd, a'i far, 


Py PBALM 1 LXXVIII, LXXIX. 
nl ao Bonus nn 
Cent] — r 1225 


67 Rhoes wyrion ] Joſe dan un pwyth, 
2 Ephraim lwyth 1 won ap pe 
63 Gwedi chwilio y rhaj ni 830, Uv 
fo rocs ei fryd ar Juda IE 
Ar fynydd Scion (ei dreftkd) | i 
o gariad 1'w wyl 
69 Yna yr adeiladodd-e 
adeilad greb a — IH, 
Yn gyſſegr-lys byth i barh u, 
fel hen ſe iliadau 'r ddacar. 


70 Etholodd ef e Was, 
yr hwn oedd ddifas fugail: 
* Sþ I vs: ah r maes yn — 1 
orlan a'i ddefeid- 
71. 0 thi defaid mam +" OG 
i' ddwyn i borthi dynion': b, 
Ingo, ac lirael, a'u plant 
yna Cl feddiant 5 ddlon.' 


72 Yntau a'u hodd hwynt, yn ol 
ei berffaith e : 
Ac a' u trinodd hwy yn brydferth, 
o nerth ei * cy ion. 


PSALM IXxIx. 


LAWER cencdl (0 Dduw) a ddacth 


th ctifeddiaeth uni 
Rhoed — — a1 chyflegr hi 
n ga gerrig. 
hoi cyrph . wm ion, wrth eu raid, 
i hediaid y flurfafen: 
FP ofeiliaid maes rhoi cig dy faint; 
fel dyma fraint aflawen, 


3 — — dwfr 77 a wnacd a 
cle o amgylch dinas 
— heb ro 1 mewn bedd; 


4 Yn ot ; grade dd, ac yawarth, 
i bawb o 4 parth, „dym: 

5 O Dduww, pa hyd? wth byth ya ddig ? 
ai fel tan ffyrnig poethl 


6 Tywallt dy lid ar bobl ern, 
rhai mid adwaenon' m'onot : 

Ac ar d'yrnaſoedd a cily 
( Duw) ar dy em Nerf 

7 Can's wyrion Lago (bobl oedd gu) 
y maent i' hytu' n 9 

Ac a waoacthant 1 'r rhei *ni fod 
preſwylſod anghyfannedd, 


8 Na chofia'n camwedd gynt i'n hoes ; 
Duw, bryſia, moes drugaredd: 

Dy nodded a'n rhagflaeno ni 
iy mewn trueni 'n gorw 
90 Dduw ein hiechyd, cymmorth ni, 
er mwyn dy fri goganol ; 

A gwared, er mwyn dy enw di, 
ni rhag pe u marwol. 


10 Pan y gofynant, P'le 2 Duw? 
od arnynt amry u 


I ddial gwaed dy ddwy fol — ; 


ac yno cant hwy — — . 
11 Duw, doed ochena _— dy fron 
dy 8 rhyg 
Ac, yD dy ddirfgrvr ogomiant, 
iffyn blaut marwelacth. 


12 Fin cym'dogion a 8 di; 
tal 'r rhei ni yn gw 

Eu cabledd i'w n i — 
O Arglwydd Gun gorche 

17 Ninnau, dy bobl a'th dead min, 
a wnawn it” gan ogonawl, 

O bes 1 ocs byth i barhau, 
ac i'th tawrhau 'n drag' wyddayvl. 


AEM 


PSALM IXXX, LXXX1L LXXXi, LXXXIH. 


22 PSALM LXXX. 
K di, Fugail I Iſrael 
ae —— el y defaid 
1 o, a llewyrcha 
a Ada; ar — . " 


2 Fel y gwelo gm hyn, 


amin a Manaſſes: 5 
Cyfod, cymmorth a gwared ni, 
o'th fawr ddaioni cynnes. 


: 3 Llewyrcha d'wyneb, dychwel ni, 


Duw, di a'n cedwi'n gyflym: _ 
4 Duw y lluoedd, clyw ein gweddi ; 
hyd y forri wrthym ? 
5 Llewa'u bara, trwy wylo 'n doſt, 
a wnaetholſt di i'r eiddod : 
A rhoi iddynt ddagrau bob awr, 
trwy feſur mawr yn ddiod. 


6 Duw, i'n gelynion o bob parth 
rhoiſt ni yn Warth Von gwatwar: 
7 Llewyrcha d' wyneb, dychwel ni; 
felly y'n cedwi'n gynnar. 
8 Dygaiſt o'r Aipht winwydden ir, 
rhoiſt iddi dir 1 dyſu: 
A'r holl genhedloedd o bob man, 
| an cyn ei phlannu. 
9 Arxloeſaiſt y tir o'i blaen hi, 
a pheraiſt iddi wreiddio : 
ro Llanwodd cuddiodd bob bryn a llawr, 
fel cedrwydd mawr yn brigo. « 
11 A'i hiraidd frig yityn yr oedd 
1 forgedd ac afonydd : 
12 Pa'm y rhwygaitt gae'r ou. bur lwyn 
i 


bawb i ddwyn ei firwythy 


- Pawb ai heibio 'n tynnu ei grawn, 


pan oedd hi'n llawn ffrwyth arni : 

13 A'r baedd o'r coed yn turio r lar, 
a'r bwyttfil mawr i' we phori. 

14 O Dduw y lluoedd 41 gwel, 
a dychwel i ymg'leddu 

Y winllan hon, a blennaiſt di 
a'th law, a'i rhoddi *dytu, 


15 Lle cadarnhe'ift i ti dy hun 
dy brif blanhigyn dedwydd: f 
16 Llygrwyd à'r cledd, a'r tan yn faith, 
20 häu ge Ay hau. 
1 u au-law, 
Doe droftaw dy fraich nerthol: 
Hwn a ſicrhæ'iſt 1 ti dy hun, 
ſef dros fab dyn dewiſol. 


18 Tros hwn tra? rhoddy ch di dy law, 
oddiwrthaw ni ddychwelwn : 

O Dduw, dadebra, bywha- ni; 
ar Penw di y galwn. 

19 A dadymchwel nyni 1 J 


1 O Arglwydd * y 7 5 
nua arnom d' wyne 
2 gawn iechyd bythoedd, 


PSALM LXXXL 
O CENWCH fawl i Dduw ein nerth, 
cerdd brydferth cenwch iddo: 
A llafar lais, a genau ffraeth, 
Chan 1 Day Iago. 1 
merwch gat r 
2 pa hefyd: : ; 


A cheiſiwch ganu gyd à hyn, 
y nabl a'r þ Þyfryd, 


r 175 x 4 No l ede 4d, 


edd hon ar Vyl uchel 
Duw Last a lago, 10 | 


+ #2 2 2 . ad, 
6 D'wedodd f ethos fy mraich 45" 


. faich n 

C telly tynnais eic 

i mos By rns 28. is 6 

7 I'th flinder gelwaitt arnaf fi, 

Wr 
rt s taran fy mhro d, 
ynglan dyfroedd Mai 4 


_—_ — 


8 Fy mhobl Iſrael 


os yityri yn ffyddlon : 
9 Na kd ynot arall yn Dduw, 
e yr Arche Dows ath ddug 
10 yr Arglw aw a 
123 Ai e cad 2 5 
nwa eb ddiffyg daſn, 
leds dy fafo yn lytan.” 


11 Ni chocliai Iſrael fy thybudd, 
ni fyddent ufudd ymy : 
12 Gollyvgais hwynt i'w ffyrdd eu hun, 
i' cynghor cyndyn hynny. | 
13 Och na wrandawſai Iirael, 
gan rodio 'n ffel fy lwybrau t 
14 A phwys fy law llethaſwn fron 
eu holl elynion hwythau. 


15 Caſeion ein Duw, yn ei lid, 
a oſtyngeſid iddaw: | 

Ac ef a roiſal yn y tir 
ammodau hir i'r eiddaw. 

16 Ein Duw a roiſai iddynt borth, 
trwy fraſder cymmorth rhadol :  _ 
Rhoi mel o'r graig, rhoi llaeth ya flith, 

a gwenith yn ddigonol. 


PSALM LXXXIL 


5 Yn Joſeph c'lymmodd tyn/5nddyſgy 56G +» 
pan ddaeth o fyſg yr Aiptawyr :% © > . 

Lie clywais iaith odd ddieithr im, 
heb ddeall dim o'i hyſtyr. * FRO, S 


Md 
e 


— 


- * 


r =y 


F <, 


He farnwyr byd mae Duw'n eu myſgmñ 


pe cym'rent addyſg gantho : 
Duw yw ym myig y — * man, 
a't farn ſy lan heb wyro. 
2 Pa hyd y rhoddwch farn ar dro, 
Fan bleidio gyd à'r trawſion ? 
3 I'r tlawd, ymddifad, rheidus trwch, 
paham na fernwch union ? 


4 Gwrandewch chwi ar y gwan a'r gwael, 
a'rtlawd heb gael mo'; gytraid, 

(Pan ddel y rheini gar eich bron) 
o ddwylaw'r trawſion diriaid. 

5 Gwyr heb wybod heb ddeall chwaith, 
ſy'n rhodio taith tywylini : 

Ni ſyflent hwy, pe ſiglai'nghyd, 


yr hollfyd a'1 ſylfeini, 


6 D'wedais mai duwiau fch yn fiwr, 
a phlant i'r Gwr goruchaf : 

7 Er hyn mal dyn marw a wuew 
un gwymp a gewch 4'ch hy 

8 Duw, cyfod, a dyro farn ar 
y ddacar a'i th'yrnaſoedd : 


Can's mawr yw d'ctifeddiacth, ti F 


a feddi'r holl genhedloedd. 


PSALM LXXXIII. 


N* oſtega, na thaw, na fydd 
di lonydd, Duw y lluoedd 


I t 
2 Wele, d'elyuion yn 1 


gin godi Pennau it n 
3 Ymgyfrinachu dichell u 
lychymygu diben 
ai, ſy'n ymgudd d. 


PSALM LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI. 


4 D'wedaſant, Dewch, gi fethwn hwynt, 


- na byddo 8 8 
Ac 1 ** f 18 Gre 1 


mo r chwed 
5 . ant bawh y ha, 
* RL un fryd iti erben: 
Iſmael, Moab Maid, 
1 r Lon Hagariaid cy ndyp. 


7 " Gebal, Ammon, Af ined, 
Philittiaid, a 
8 Ar, yn gyd- e a Pian 1881 
Aar gnot maleiſus. 
9 120 dithau adref yn y man, 
megis i Madian greulon : | 


I Siſcra, ne'i Jabin fwrtl 
A 

10 Yn Endor gynt bu laddfa fawr, 
ar hyd y llawr ar wager: 

Gwna honynt own 1 * 
a'u cyrp dail i'r 

11 Goſod eu * hwy fel Zeb, 
ac Oreb yr un diwedd : 


A'u tywyſe ion fel Zcha, 
2 Sun, orw 


12 wore y mynnent yn eu byw 
egrfa Duw i'w meddiant : 
I 38801 troad rod, neu wellt mewn gwynt, 
* na yr hynt a gaffant. 
* Uyſg 5 tan bob pen crin, 
am r eithin mynydd : 
15 'Felly a'th 'ftorm ymlid hbwy*o gynt 
na dychryn corwynt efry 
16 Llanw cu tal . 
ceiſiant = frys yr 5 Arg] dy nt 
17 Ac yn drag 'wyddc dynt bydd 
gywilydd, mefl, — wy 
18 Lr hwy ＋. Je yn byw 
u 
Ac oe ti mai) unig] bee 0 ar 


PSALM LXXXIV. 


Y babell di mor byfryd yw 
(O Arglwydd byw. y Iluoedd) 
2 Mynych e Nn weled hon, 
rhag mor dra-thirion y 
* Moog 1 (fy. Ion LI blys 
i't egr lys 
Fy nghalon i, am holl holl gnawd, yur 


yu Nuw byw'n gorto 


3 Aderyn y to catodd dy, 
a'r wennol fry 1 w chywion 
*. wrth dy allor di i trin, 
fy Nuw a'm Brenhin tirion. 
4 Gwyn cifyd a cog xn ON dy, 
caiff dy foliannu igon: 
5 Ac ynot ti ſy'n cadarnhàu, 
a'th by ybrau yn eu calon. 


6 Pe rhon a gorſod ar y rhai'n 
Thyd glyn wylofain dramwy : 

Goſodant Aung iddyty nhw, 
a'r gwlaw a lein twytwy. 


7 Ant rhagddynt bawh, o — nerth, 


nes cael yn hrydfertly — 
I 'mddangos i Dduw, gar ei 
yn Seion ei breſwyltod, 


8 Arghwydd I 77 =y * ww oh 


9 Gwe 3 . Ecce 20 i ad; 
Duw'n tarian, n'ad fi'n Ind 

10 Gwell yw na mil, un + 
am unn mwy dewiſot” 
w? 


A 


. 


Inv = ar rini drws ta 
na u yr annuwiol 12 


11 — haul a tharian v Duw mad, 
rydd rad a gogoniant : 
Ni  leftair ef ddaioni maith, 
i'r rhai a berflaith rodiant. 


12 O Arglwydd 8 — 
mod: 


anfon 1 lawr dy gym 


| | Dedwydd yw'r ng ng i gred, 


a'l ymddined, y 


PSALM LXXXV. 
4 wyt i'th dir ( epofa Net) 


Iychwelaiſt gacthde rt 
2 Maddeuaitt drawſedd Bat 
mae'u_camwedd. wedi guddio. 
3 Tynnaitt dy lid oddiarnom ni; 
troiſt dy ddiglloni awchlym : 
4 O Dduw ein nerth, tro ninnau 'n vel, 
a'th lid bid bell oddiwrthym. 


5 Ai byth y digi | wth ni? | 
a ſorri di hyd dd 
A ſaif dy „ 
Duw, gwra mocs 
6 Pa'm? oni throt di an bywhau, 
a llawenhau eiddodꝰ ö 
7 O dangos in' dy nawdd mewn prydꝰ 
felly cawn iechyd ynod. 


8 Beth a ddywaid Duw am danaf, 
mi a wrandawaf hyn 

Fe dractha hedd i'w bobl,/ at ſaint, 
rhag troi ym mraint ynfydu. 

9 I'r rhai a ofnant Arglwydd nef, 
mae i 1echyd ef yn agos ;' JV 

Felly y caiff gogoniant hir 
o fewn ein tir ni aros. 


10 Ei drugaredd, ai wiri 


ar unwaith c cyfarfuant; | 
Ei uniondeb, a'i hedd vnghyd, 
trwy'rtira Aer, £ 
11 Gwirionedd or ddacar adardd, 
uniondeb chwardd o'r nefordd': 
12 Duw a ddentyn in' ddaioni, 
an tir i rvddi cnydoedd. 


13 Uniondeb oedd o flaen Duw 
555 'r cyſion ef aed rhagddo : , 


A Duw a rodia yn ei waith, 
cto. 


fel i'r un daith ag 


* PSALM LXXXVI. 


r O ee, y glyſt dau, 
lyw fy agweddian trymion : 
8 0 fi, by ruan ay pms, 
0'th barawd 3 
0 


2 Cadw fy ocs, g ee wy”, 
i, bydd Achubowr d E th 
chubvwr da i' W 
o'th rastyr'd i'm gwaredu. r 
3 Ttugarha wrthyf, Arglwyd mad: 1 
? . nba i 2 Jqibald: EA 


Einioes dy was, Duw lawenhi ; 
2 — 's ogg 219 f' Enaid, 
5 Can's ti rglw wyt 
'th boblocdd, a — : 8 . 


I'r rhai a alwant arnat ti, 


mae dy ddaioni 'n bleidiog. 


s O Arglwydd, chyw 44 4 mor 1lym, 


a'm gweddi 


+ » Clywi fy llais, "Ewe if deu f, 


y dydd y bwyf Im tr f 
3 Im 


* 


PSALM LXXXVI, LXXXVI, IXXXV n., LAXXIX. 


8 Yom my K. duwiau n a pg ces un 


Im myſg vip gweithredoedd. cy mmain un, 
nid oes yr un un weit 


Y bobloedd oll er 100 n) 
? o'th flacn don' - addolant ; j 
A phale bynnag a'r * bent, 

ich enw rhont ogoniant, 


by 


10 Can's tydi ydwyt f. r 4 phur, 


yn gwneuthur rhyfedc 
A thydi * n unig wyt yn uw; 
ni cheifiwn amryw dduwiau. 


11 i mi dy ffordd (O Arglwydd) 
caf yn rhwydd dy wirionedd : 
Onan nghalon-yn un à thi, 
ac ofnaf fi ay awredd. 
12 Fy Arglwy Dow, wolian moliannaf di 
a holl egni fy n 
Ac "th fawr enw P 
y rhof ogoniant oo ng 


13 Can's mawr yw dy drugaredd di, 
tu ag attaf fi yn barod: 

Gwaredaiſt f* enaid i o'r bedd, 
ac or gorddyfnedd ifod. 

14 Duw, dacthant arnaf fi Mr beilch, 
fel llu o weilch ewin-dd 

Ceifient ddwyn f* einioes o'r r byd hwn, 
i'w golwg gwn nad oeddyd. 


15 Ond 2 n — wyd hawddgar, 
a Chlaiar d TM garedd ; 

Hwyr i'th lid, ac 1 1 hawdd, 
Hawn o nawdd:a gwirio 

16 O edrych arnaf, moes dy ras 
i'th was, y you — — yn: 

Dod im' dy nerth, cadw fal hyn 
ſi, plentyn dy law-forwyn. 


17 O0 Dduw, dod, oth ſerch, inv arwydd, 
er gw'radwydd i'm caſeion: 

Pan welant dy fod yn rhoi nerth 
im', ac ymadferth ddigon. 


PSALM LXXXVII. 


EILFEINI hon (fef Scion) ſydd 
ar gyllegr fynydd ucho” : 

2 Ac at dy byrth rhoes Duw ei ſerch, 
uwch pob trig-lannerch lago 

3 0 ddinas Duw, preſwylſa 'r Ion, 
mawr ydyw'r fon am danad : 

A gogoneddus air it! ſydd 
uwch trigfennydd yr holl-wlad. 


4 Rahab, Babel, a Phaleſtin 
a Thyrus flin, ar Mwriaid, 
A x th blant elyawon Sti 
mae rhai o honynt u 
5 Ond how hyn am —.— ber, 
1 anwyd llawer ynddi, 
d ymbell un: car's ſwecwr da 
yw Duw gorucha ha iddi. 


6 Fe 1 yr Arghwydd yn ei tif 
M neb fo cyfrif* ono: 

Efe a eſyd hyn ar led, , 
ſef, Hwn a aned yno. 

7 Cantor tafod, a cherddor tant, 
pob rhai it' canant fawrglod : 
A thrwy lawenydd mac'n parhau 

fy holl ffynhonnau ynod. 


PSALM LXXXVIII. 


* fy icchyd, nos a dydd 
eddi n ufudd arnad : 


2 72550 leg 5 0 O . nef, 


Can's mae fy enaid wn dull caeth, 
. a'm heinioes ah ir bedgrod " 


Fel gwr — Lr 
1 a'm nerth oed 45 255 


5 Mor farw 2 thai Wu eu 
a'u taflu 'nghladd mewn my , 

A laddit di mor ſfiwr a, hyn, - 
na bai b * honyn got, 

6 Goſodaitt fi mewy dytader trwch, 
Re 4 tyw 7 _— 

7 1 Ws dy ddig ar y C man, 

holl for-donnau arnaf. 


8 aug holl gydnabod da; 
"Twyf a ei dd-dra 1 
Ni chaf Ron ax at un car, 
o Ve mewn carcharrhy qo; 
mae fy ngolwg (gan dy lid) 
ofid he fawr gyſtudd : 
Duw, llefais arnad yn fy mraw, 
gan godi — 2 rer 


10 Ai i'r meirw dangoſi w 
a ddont i'th bn rth 'th l 0 

11 A dracthir =” yn. y 
a'th lan wirionedd heini? 

12 Aimewnt 7 y mac 4 rad? 2 

a'th iow * _ angl 

13 Fal hyn (Duw)1 lefais ant bi, 

O clyw fy ngweddi etto. 


14 Pa'm (Of' Arglwydd am Duw) i'm rhaid 
y rhoi f*' enaid ar wrthod ? 
Ac y cuddidy wyneb-pryd ? 
fy nghoel i gyd ſydd ynod. 
15 Truan ymron marw olaeth wyf, 
mewn trymglwyf o'm hieuengayd : 
A'th ofni bum yn nych-beth gwael, 
gan ammeu cael mo'r iechyd. 


16 Dy J d i lifodd drofof 7290 
d'ofn ſydd i'm torri'n eff 5 
7 Fel 00 y dacthant yn bog per. 
do, om hamgy Ich * 

18 470 mhell odddrentyf rhoift bob car, 

pob cyfaill hygar heihio:: 
A'm holl gydnabog a fu gynt; 

yr ydynt yn ymguddio. 


PSALM LXXXIX. 
YFYRIAF Ser, erdd, byth i NN 
a 


o dru ared u'r Argl wy 
A'i wirionedd im genau tyd 
hyd dragyw ydd, yn ebrwydd 
2 Sef, I'wedaishyn; Cair byth ya wir, 
adeiledir trugaredd : 
I barhau byth cair yn y nef 
dy gadarn gref wirionedd. 


3 my hyn (O Dduw) attebaiſt ted] 
1 neuthym rwym, gan dyn 

I Ddafydd, ft” bold — 1 
a'r gair o'm gras yn tarddn. 

4 Fal byn ficrhaf dy had di byth, 
a gwnat WER th Gretag, 

Þh — arn faingc, o ved i ed, 
mi rof bob troed yn waftad. 


Am hyny ficrwyd trag'wyddaryl; 
ws nef 2 faw dy wyrtliau 
ngoriedd faint, ynghyrchfa hed 
am bur ine d, 
6 Pwy n a'n Harglwydd cu, 
pe chwilid ur wybrennau? 
Im myſg angylyon pwy mal lon, 
ſef ym mhlith meibion duwiau? 


7 Tru y gy noulleidfa ei ſaint ef 
Duw v'r nef er ad 
41 


Athnwy'r 


PSALM LXXXIX. 


thrwy'r d on hamgyleh ni, 
* ee . 


1 F 0 d debe Pre 
i ti, 
O Arglw dd Ls eodd? * 
Yn gadarn Jor, a' th wir th gylch, 
o amgylch yr holl nefoedd. 


wr yn yſtig: 
x0 A nerth dy fraic ear ty gas 
yr Aipht, (al gwas nu 8. 

21 Eidc a daear i gyd; 
yon en an; 1 | 
12 u, Taber, Hermon, 
ſy — yn dy enw. : . 


13 I'th fraich mae grym, mae north i'th law, 
a'th gref ddeheu- la codi ; 2 
14 Nawdd a barn y dy orſedd hir, 


Fin. +, ono donned EN 

c ewyrch dy wyne n 

Y rhodian' gytarfod. | 

16 Yu d' unig en di y cant 
fawl a | Hy beunydd : 

Yn dy 8 awnder codi 'wnant, 
ac felly byddant ddedwydd. 

17 Can's ti wyt gryfder eu nerth hwy 
lle caffen twy o dyciant: 


Tydi addyrche cyrn, 
_ felly Dan fyodant, 
13 Car's o'r Arglwydd, a'i ddaioni, 
* daw 1 ni ymdditfn': 
O Sanct Iſrael trwy ei law, 
oddiyno daw ein Brenhin. 
19 th Sand y rhoift gynt 
G * welediggeth n 51 - 
ais grnunorth ar un 
dyrchetais un ewig PRES 
Cefais (enneiniais ef yn ol) 
* — newiſol Dafydd * 
21 Ag olew ſanct: braich a Ilaw gref 
rhoiſt gyd ag ef yn llywydd. 
22 Ni chaiff gelyn ei orthrymmu, 
na'i ddrygu un mab cnwir : 
23 O'i flaen y coctha't elynion, 
a't holl gateion dihir. 
Fy ngwirionedd, am trugaredd, 
a” Fewy gariad iddo : 
Ac yn fy enw i yn ddtorn 
dyrchefir ei gorn efo. 
25 Goſodaf ei law ar y mor, 
ac Or 8 bwygilydd: 
A goſodat ei law ddcau 
hyd derfynau'r afonydd. 


26 Ef a weddia arnaf fl 
iC galedi, gan dd'wedyd, - 

Ti yw F Nh: , fy Nuw, y Ngharn, 
yn gadarn om hieuengctyd. 
27 Minnau gwpal antay im“ xn Fab, 
yn Gynſab ag Etifedd. 4 

Ar frenhinoedd y ddacar lay, e "ag 
yn uwch ei ras ai fawregd, © © 
8 A chadwaf iddo (yr un wedd) 
5 drugaredd yn drag wyddol: 
Am cyfammod iddo yn lawn, 
yn ffyddlawn, ac yn nerthol.. 
29 Golodaf hefyd byth i Had 


nerth a mawrhad uwch bydoedd: 


i orſedd-faingc ef i barhau__ . 
un 00 4 Maden ir need, 


Oud os ei blant ef ( afr01) 
Fad ant yn ol fy ngiyfraith,, 


_ 


7 
* * 


Os hwy ni rodiant, gan barhau, 
i'm beirn a' m liwybrau a ch; 
31 Os fy neddfau a halogant, 
ni chadwant fy holl eirchion: 
32 Yona ymwelaf à'u cam gwrs, 
a gwiail ſcwrs, neu goedffon. 


3 Ond ni thorraf ag ef un nod 


o'm hammod a'm trugaredd : 
Ac ni byddaf fi ddim-yn ol 
o'm hyſtyriol wirionedd. 
34 Ni thorraffy nghyfammod glan, 
a ddaeth allan o'm genau : 
Ac ni newidiaf air om w; 
mi a rois hwnnw 'n ddiau. 


35 Yn fy ſancteiddrwydd tyngais im', 
na phallwn ddim i Ddafy by 

36 Bydd ei had a't drwn, yn ddi draul, 
o'm blaen fel haul tragywydd. 

37 Yn dragywydd y ſicrheir ef, 
fel cwrs (is nef ) planedau 

Haul neu leuad, felly y by 
el gwrs tragywydd yntan, 


33 Ond ti a'n ffieiddiaiſt ar fyr 
ac yn ddiyftyr lidiog : | 
Ti a gyffroaift yn dra blin 
wrth dy Frenhin enneiniog. 
39 Diddymmaiſt di dy air 'th was, 
a'th ras, a'th addewidion : 
AC a'i halogaitt ef yn fawr, 
gan daflu i lawr ei goron. 


40 A drylliaift ei: fs dd ef, 
ati gaer gref rhoitt yn adwy: 
41 Yn egored felly y mae 
yn brae i bawb ſy'n — 
42 I'w gym'dogion gwarthrudd yw ef, 
a than law gref ei elyn : 
A llawen iawn be codent flocdd, 
bob rhai a oedd vw erbyn. 


43 Troiſt hefvd fin eu cleddau ef, 
ati law oedd gret, a blygaiſt: 

44 Darſu ei lendid ei, ai wawr, 
a'i drwn i'r llawr a fwriaiſt. 

45 Pryd ei icuengetyd heibio 'r acth, 
a thi a'i gwnaeth cyn fyrred : 

A bwriaiſt drotto wiradwydd mawr, 
o nen hyd lawr y torred, 


6 Pa hyd, fy Nuw i'nghudd? 
q al 4 fy Ll — yoo. < 
A lyſg dy lid di fel y thn 
yn gytan 7 dragrwyddol ? 
47 O cofia tf” oes ei hod yn fer: 
ai'n ofer gynt y gwnacetholſt 
Holl hlant dynion ? O dal 1 law, 
ac in' ni ddaw yn rhydolt, | 


48 Pa wr y ſydd ài oes dan ſel, 

na ddel marwolaeth atto ? 
Pwy a all ddiangc, ac ni ddaw 

y gaib a'r rhaw vw guddio ? 
49 O mae dy nodded, Arglwydd gynt ? 
WE... x _—_ Gad 1 | 

ace dy lw, o yſtyriol ffy 

; Ddafydd ith wirionedd?. 
50 Cofia, Arglwydd, :yn'w'radwydd ll 
510 ydym ni, dy — 2 1 cla 
Yr hwn a dawdd i'm mynwes i, 

gan ffroſt y cawri mawrion. : 
$1 Yr lwn Warth 'r oedd d'elyyian di 
— * 5 * racy 

rglwy uw) a'r un farhad 

! droediad dy Enneiniog. 


Moler yr Arglwydd byth, Amen; 
K Amen, hyn fyddo vs 10 * 


a byth A. 


Moler 


PSALM XC, xc}, XML 


Moler yr Arglwydd byth, Amen; 
Chet Ko ba fyddo, | > 


PSALM XC. 


UW?! buoſt in' yn Arglwydd da, 
D ac yn hreſwylfa 4 e 
O bryd i bryd, felly 8 
»b rhyw genhedlaeth heibio. 
2 * hang — un mynydd mar, 
mo _— — 8 
o drag*wyddol wyt cyn neb, 
* drag *wyddoldeb beta. 


Weithiau i ddinyftr y oo ni 
s troi dithau wedi rd 
A d'wedi, cyn ein myn 41 i * Uwech, 
282 elwch, meibion Adda. 
4 Can's deg can mlynedd fel doc yat, 
pan elo 'i helynt heibio, 
O'th flaen di megis gwylfa nos, 
ni chaiff — ngos etto. 


5 Nid yw dyn ond fel hin, neu ail 
i addail, neu lifeiriant: 

Neu megis glas ly ſieuyn gwan; 
mor fuan y newidiant 

6 Vr hwn y hore gwyrddlas fydd, 

3 awr o newydd arno: 
on y torrer ef bry dnawn, 

fuan iawn mae'n gwywo. 


7 Can's yn dy lid difethwyd ni, 
Rua, oni dy ddigofaint: 
8 Rhoitt di ein — fron, 
an holl ddirgelion ryg-baint, 
9 Can's rey of ddig _— n dyddiau ni 
a'n tegwc 2 di darfod 
A'n holl flyny yut ar ben, 
ſel gorphen hen chvvedl gorfod. 


to Ein holl fly nyddoedd yw faith ddeg ; 
dau bump 'chwaneg, 95 bydd grym: 
Yna ein nerth ai'n bon blin jau n, 
i ffordd yr awn vn gyflym 
11 Ond pw Taos a edwyn 2. "dy lid? 
x 485 ofi 940 gb An 
i mad dy ofn din rawr, 
; ** ig ſydd ddirfawr ini. 


I2 "Dy felly an 4h. ona wack, 
1 on Sed _ _ 464 aa 
13 Duw, pa h tyr'd, a yn bhaw 
3. th wetlic ion Nag ac undeb. 
14 Yn fore iawn diwalla ni 

ws th fawr ddaioni euoes: 
Fel y caffom ni lawen fy 
yn hytryd dros ein 3 


t 5 Gwna ni yn Hawen ; 

pan oedd in' gyttudd Pa 
- A chwedi llawer blw 
y rhai a gawſom adfyd 


16 O Dduw, gwna weled dy fawr waith, ' 


a'th wyrthiau maith 1'th weiſfion : 
A'th odidowgrwydd, a'th Myniant, 
ym myſg eu plant a'u hwyrion. 


17 Arnom ni doed rhad Duw, a'i nerth, 
ei allu prydferth weuhiaw ; 

Dux, dod ein gwaith mewn trefnid dda; 
Duw, trefna waith ein dwylaw. 


PSALM XCL. 
Y SAWL 2 


yn loches 4 Goruc 
merys i gae 
* aw —— 540 dennaf. 
2 by holl ymddiffyn wyt, am llwydd, 
with fy Arglwydd y 'wedaf : 


A'm holl ymddiried, tra y, 
ſydd yn Fy Nuw Gora 


3 Can's ef a weryd yr oes 
oddiwrth faglau yr heliwr: 
Ac hefyd oddiwrth bla, a 1 
rr ac 25 0 floor. 
4 Ei e 1 
dan ei adenydd di 
Yn ddiogel: 29 Wired 
ſydd gylch a bwcled iti. 


Ni ddychryni er twrf 
5 na'r dydd o achos h een 
6 Er haint, neu bis ONE, 
Wan ay vt 22 — — 
rth dy yitlys y c WV S 
L aden 1 "th law ddeau: 


Ac ni ddaw drwg yp oy 7614 


a thi a'i gw yl ya dd 


8 A'th Iwgaid y Ks 7 dat 


ir enwir gwammal an 
9 Sef fy hon 7 . t 140 S 
ac uchel yw dy drigfan, 
0 Ni i ddigwydd niweid it', ond da, 
a phla, na dim echryflon, 


* 1 die hs a; th gyn Ueidfa nawdd : 


11 Can's archawdd i' angylion. 


I'th ffyrdd dy gadw, a'th gynllwyn, 
a'th ddwyn a'u dwylaw hardd-deg ; 
12 1 digwydd itꝰ ddrwg (hyd yn oed) 
taro yd wrth garreg. 
13 Dy ſangfa fydd ar y llew dig, 
a'r aſp wenwynig ſethn : 
Ar greulon N r ew o'r graig, 
ac ar y ddraig, y ſengi. 


14 Mi ali gwaredaf ef rhag brad, 


am rol ei gariad arnaf: 
Am adnabod fy enw mau, 
yn ddiau y Ab 


15 Geilw arna LY Alm 
mewn ing y b 


Gwaredaf FS 7 ma ei ph 
a chaiff trwy urddas fawrglod. 


16 Fo > gall yn ddigon o hyd; 
caiff 7 F Dy yd hir ddyddiau : 
Dangoſaf i radlawn facth, 
a'm hiachawdwriacth innau. 


PSALM XCII. 


OLLANNU 'r Arglwydd 2 
a chyfarch Duw yn bennaf: 
A chanu i 2 di fawl, 
a'th * Jared ) 
2 Y bore am dy | 
a'th wwionedd on y nos: 
3 Ar dde&tant, nabyl, a thelyn, 
myfyrio bya, a'i ddangos. 
4 Sef, trwy dy weithred 4 W, 
vngwah dy 12 'nfyN a 1 * 1 
n ddwylaw uw 
— 7 foleddaf, 1 
5 Dy ; weithr ond mawrion ynt? 
ynt ni's gwyr anghall : 
Dy ed hau o 00 8b fryd, 
hyn ny's gave yatvd ddeall. 
7 Pan flodeuo yr enwir ddyn 
megis llyſicuyn iraidd : 


Pan o ddrygweilch gref en id; 
Duw, 2 — — 28 d; 

Y drwg Aagur uchel yr ant, 
a hwy a ſyrthiant ny 

8 Tithau, yr Arglwydd, yn ddigel, 
wyt uchel ya dragywy Vai. - 


PSALM XCuII, XCIV, XV. 


9 O Arglwydd, wele d'elynion, 


dy Faieion difethir : ; 
A holl weithredwyr trais a cham, 
yn ddinam a waſgerir. 
10 Tydi a ddyrchefi fy nghorn, 
fel 1 unic 
m tae i eilwaith. 


11 Fy llygaid a welant hef 
fy ng) nid o'm _—_ 

A'm cluſfiau a 8 

f ewyllys am g ddynion. 
12 Y cyfion blodeua i'r nen, 

fel y balmwydden union: 
Cynnyddu yn iraidd y bydd, 

fel cedrwydd yn Libanon. 


13 Y rhai a blannwyd yn nby Dduw, 
yn goedwydd byw y tyfant: 
Ac ynghynteddau ein Duw ni 
y rheini a flodeuant. F 
14 A dwyn eu ffrwyth a wnant o faint, 
yn amſer henaint etto: 
Tirfion, iraidd, a phrofadwy, 
a fyddant hwy yn hilio. 


15 I ddangos nad traws, ac nad cam, 
N Agron a'm — 

Cc oes ynddo na chamwedd, 

na dim — hefyd. 


PSALM XCII.: 


EYRNASU y mae yr A | 
mewn ardderchower y as: 

Ymwiſgodd f Arglwyd 1 brydferth, 

a nerth yr ymwregyf ; 
2 Fe a ſircrhaodd fail y byd 

heb ſyflyd, yn ddihareb : 
Dy faingcericed a ddarparwyd; 

ti wyd er trag'wyddoldeb. 


3 Y llifeiriaint (fy Arglwydd) faint 
y lifeiriaint yn cod: : | 

Tyrfau a llif yn rhwygo'r lawr, 
a thonnau mawr yn coethi, 

4 Caſarn gw tonnan y 

— . 

ach yw yr Argiw mau 

yn nhyrau yr — . 


Dy dyſtiolaethau ſwyr iavon 
$ ſef cyfiawn yw nn 
A gweddus yn dy dy di fydd 

byth yn dragywydd, f Arglwydd. 

PSALM XCIV. 
Arglwydd Dduw, Du mawr ei 

O Baader ihm pob traha: * 
O Ddu y nerth, ti hiau'r ta 

a'r dial, ymddiſgleiria. 
2 TRATION di, Fargwty Þ « 

a thal 1 gyd cu god! Re, 49 
I'r hedlchion a'r 3 dod 


3 Pahyd (O Arglw O pa |! 
y chwardd gwyr byd drygionus 

46 Yr ymfalchiant yuweu drws, 
gan fygwth amlwg ffroſtus ? 

5s A'th bol di, Arglrydg a faeddant, 
a chyſtuddiant di, dr 8 0 

6 Y weddw a'rdicithr a laddant, 
lifaſant yr amddifac?s - 


7, D'wedafant hyn heb gciſio — 4. 
rglwydd 


d, 


Ein gwaith ni wel yr A o. 


Ac n; ddeall Duw e Ek 
f * a 
* 


4 ui ni dditgyn aflwy 
34 - 4 : 


8 Ym myſg y bobloedd difraw don, 
yriwch ddynion anghall: 
Chwithau ynfydion, O pa bryd 
y rhowch eich bryd ar ddeall? 


9 Hwn a wnaeth y gluft i bob byw, 
oni chlyw ef yn amlwg ? | 
Ac oni wel hwnnw yn haw 
a luniawdd i ni olwg ? . 
10 Oni cherydda hwnnw chw1, 
ſy'n coſpi pob cenhedlaeth ? 
Ac oni wyr hwnnw y ſy'n 
dyſgu i ddyn wybodaeth ? 


11 Gwyr yr E feddylian dyn 
mai edd y Vos diffaitn? 

12 Duw, dedwydd yw a goſpech di, 
a'i fforddi yn dy gyfraith. 

13 Vr hon a ddyſg 1 ddyn warhau, 
i foyrw dyddiau dihir, 

Tra foer yn darparu y claw 
y fan y bawdd yr enwir. 


14 Can's ein Tor ni ei bobl ni ad, 
a' wir dreftad ni wrthyd : 
15 Ef at farn ian a adarnhA 
8 dyn da a'i dilyd. 
16 Pwy a gyfyd gyda m 
yn erbyn egni trawſedd 
Pa rai a ſafant ar fy nhu 
yn erbyn llu anwiredd ? 


17 Oni bai fod Duw i mi'n borth, 
ac eftyn cymmorth imi, 

Braidd fu na ddaethai im' y loes 
a roiſai f oes i dewi. 


18 Pan fawn yn cwyno, dan drymhàu, 55 


rhag bod i'm camrau lich ro: 
Fy Arglwydd, o'th dragaredd drud, 
di a'm cynhelyd yno. 


19 Pan fo ynof amlaf yn gwau, 
bob rhyw feddyliau.trymion : 
Doe dy ddiddanwch di ar dro, 
i gyfluro fy nghalon. | 
20 A oes gyteillach i ti Dduw, + 
a maint yr annuwiolion,} ,. 
Hwn a lunia anwiredd maith 
yn lle y gyſraith union ? 


21 Y rhai ſy'n ymdyrru ynghyd, 
ar fryd dwyn ocs 2 5 
Ac yn eu cynghor yr ymwnaed 
1 orgs gwaed 4 gwirion ? 
22 Ond yr unig lor ſydd er hyn, 
| L Ilwyr ymddiffyn f enaid: 
Ef yw fy nerth o'm hol a'm blaen, 
a ſylfaen fy ymddiriaid. 
23 Efe a dal i hob dyn drw 
yn amlwg am ei gamwedd : 
Y maleitus tyn Duw o'r byd, 
am ei chwyd o anwiredd. 


PSALM XCV. 
O DOWCH, a chanwn i'r Arglwydd, 
efe yw Ilwydd ein bywyd : 

AC 1 yn ei nerth, 

ef yw ein prydferth iechyd. 
2 O down yn unfryd ger ei fron, 

a chalon bur ddiolchgar: 
Bryſnon at Dduw, dan lawenhäu, 

a chanwn pſalmau 'n lafar. 


3 Herwydd yr Arglwydd nef a !lawr, 
y ſy Dduw mar yn ddiau; 
Tywyſog mawr y ef mewn trin, 
a Krenhin yr Holl dduwiau. 
4 Efe biau'r hall ddacarigron, 
© #'r dyfnder eigion danaw:- 


© Vehelder 


| PSALM XCV, XCVI, XCVII, XCVIN. 


Uchelder hefyd, eithafoedd 11 O llawenhaed nefolaidd 
mynyddoedd ſydd yn eiddaw, i'r ddaear bo gorfoledd : a 
5 Ef biau'r moroedd uch pob traeth, Rhued y mor a'i donnau lawn, 
ac ef au gwnaeth i ruo : a'r pyſg iy* mewn ei annodd. 
Ei ddwylaw ffurfiaſan: yn wir 12 A gorfoledded y macs glas 
„ {hen ae 9 yg N 
WC 0 cyd- a en g * 
Ef x ymolt neden ic _—” ir Arglwydd rhoed ogoniant. 1 
ein Harglydd unben Rhi 13 Am ci ddyfod, am ei ddy og, 
ef a'n gwnaeth ni 4'i ddwylaw. 1275 farn fd den 7 100 1d: 
-» Can's ef i ni y ſydd Dduw da, na yn gy ſion yr holl yg, , , 
41 827 bort Wan: * | a'r bobl, a1 g5d-wirioncdd. 1 
i dde m, os chwi a 1 
iwe eich bai ar | , i 
na fyddweh galed galon: ; 7 —— 3 9 | | 
4 yn nydd prauf, mewn anial dir, Yn cedyrn = hotl yd, 
e' cofir bod ymryſon. bont hwy gyd yn llawen. TY 
9 Y lle temtiodd cich tadau fi, 2 Nwwl a thywyllwch s' ?w gylch ef, 
a'm profi i'm hadnabod ; 3 nef gyfannedd : 
Faint ydoedd y gweithredoedd mau. _Tawnder a barn ydynt yn fail 
1 cawſant wybod. We ac adail maingc ei | 
10 eugain mlynedd 2'r llin 25 à 0'i flaen 
trwy fawr — fon, d'wedais, l 3 Tana x 11 1 — a lyſg 
Pobloedd ynt cyteiliornus ian, h 4 11 fe 3 Mats — holl fyd, 
as calon yn lawn malais, oedd ney enbee ddigon. 
Can's nid adwaenent y ffyrdd mau, 5 O flaen Du, tel y tawdd y cwyr, 
L Ur O han ef r Argiwyad) 
11 Int i'm lid y tyngais 6 en hwn yr Arglw ar- 
na ddelyn' i'm 9 | y ddacar y diflannent. : 
; 6 Yr holl nefoedd yn dra hyſpys 
OS. Ro ye 
as a r holl genhedloedd a we 
O Comm a 2 = ei far ogoniant fly fedd. 
Yr holl ddacar — nweh fawl | 7 Gw'radwydd ir rhai a was'naethan, 
r Arglwydd nefawl beunydd. y delwau man cerfiedig: 
£ 2 eh chwi gtod i'r Arglwydd nef, - Addolwch ef (nid eilun gau) 
a'i enw ef bendigwch, | holl dduwiau darfodedig, 
A'i iachawdwriacth, trwy grefydd, 8 Dy farnedigaeth (O Dduw Ton) 
o ddydd i ddydd c wch. - a glybu Scion ddedwydd : 
3 Datgenwch byth ei glod a'i rad Merched Juda (6 herwfdd bn) 
yngwiad y cen | | 7 © o lawenydd. 
Adi t feddodau ef ym mhlith 55 9 Can'sti (O Arghwydd) wyt, fy Naf, 
amy, arrith hoblocdd, — - filed 
4 Canoe an apa vo bode 6d Dduw marr, uwchlaw'r holl dduwiau wyllgar. 
Uwch yr holl dduwiau y mae ef 10 Pob drygioni chwi a gase 
yn Frenlin nef ofnadwy. 1 Mal — wnewch vr Arg — 
: wan ydd yn cad oes ei taint, 
5 2 — n ; rw dwyn o ddrygfaint afrwydd. 
A'n Daw ai 2 wnacth nof a Nawr : 11 Mewn dacar yr egina 'i had, 
fel dyna ragawr gormod. „„ 
6 Can's mawr ydyw gogoniant nef, A agents Truly 6 6 Bu 
E a Of flaen cf mac harddwh: el g — AAR une 
n ei gyſſegr ef y mae nert 12 Yn yr Arglwydd, o'r achos hon, 
a phrydferth y 'r hyfrydwch: | 1 chu gen, ſ awenyelweoh E 
Chwi dylwythau y bobloedd, trowch Aer 
5 yn ow — 1 T Arglwydd, s 1 Nai byd nef molicanwch. 


I'r Arglwydd rhowch ogonedd fry, 
a nerth; a hynny 'n ebrwydd. . 


PSALM XCVIII. 


8 Rhowch ogoniant i' en ef, - \ENWCH i” a 
VI — nef byth by thoedd : C 3 fa ye mb 8 
A bwyd offrwm iddo a rowch,,.. Ei law ddehau a' i fraich a wnaeth. 
a chwi dowch 1'w gynteddoedd. a om 33 parod. 
I . . 2 Yr Arglwydd hyſpys in' y gvwnacth 
* — 4 4 8 — 8 fron ei iachawdwriacth gyhoddd: 
A'r ddaear rhagddo, hyd a led. A'i gyfiawnder ef In dra hau dd 
dychryned yn aruthrol. datguddiawdd i'r cenhedlocdd. 
10 17 holl genbedloedd d'wedwch hyn; 3 Fe gofiodd ei drugaredd hir, 
Yr Arglwydd ſy'n 1 ; ai wir, i dy Iſrael: 
Nid yſgog y byd, ſy'n ficr ian; Fel y gwclodd terfy nau't byd 
el a yr uniawn farny, - ei iechyd yn ddiymgel. 


* 


. = — 


PSALM XCVII, XCIX, c, ci, Cl. 


4 Fr dd 4 chaniad llafar 
chwi, yr holl ddacar, cenwch : 
A llafar Iais, ac eglur lef, 
hyd y nef y leiftweh. 
5 Cenwech i'r Arglwydd Dduw fel hyn, 
a'r delyn, a chywirdant : 
A chyd 2'r delyn, lais a thon, 
rhowely iddo gyſſon tolant. 
6 Canu yn llafar ac yn rhwydd, 
o flaen yr — — 
x udgyrn, a'r ch 3 
4 dyna gyifes ddibrin. 
1 A rhued y mor mawri gyd, 


a'r byd, ac oll ſydd ynddyot : 
SY . Yiroodd, ar mynyddoedd, 
mae yn addas iddynt. 
rant, canant, o flaen Duw cu, 
ys hwn ſy'n barhu't bydoedd : 
ri byd y rhydd ei farn yo tawn, 
ac yn uniawn i'r 


PSALM XCIX. 


A dd Dduw yw ein Brenhin 
er oy trin Cobloedd : F 


Maeꝰn eiſtedd N u gerubyp; 


fe gryn pob dacar- 

2 Canys enhin mawr 'r Jon 
yn Scion, 0'i ddyrchatel : 

Ac uwchlaw fer 7 holl fyd, 
y ſydd o rxddyd uchel. 


Cyd-follannant, o'r nef ir Har, 
- dy enw wiv thagorol 3 : 
Ofnadwy, ſanctaidd, yw i' drin. 
4 Tithau (O Frenhin nerthol) 
A gert farn, darperi 1awn, 
vn gyfiawn heb draws-oſgo : 
A barnedigaeth bur ddidòſt 
2 wanacthoſt di yn Iago. 


chefweh yr A dd ein Duw; 

8 AS — i 1 
Imgrymmwech o flaen ei ſtol-draed; 

ſelly parhàed ei fawledd. 
6 Moſcs ac Aron, ſanctaidd blaid, 

vm pars offerriaid gyrrodd-; 
Samue wat ei enw cf; | 

yrxau or nef attebodd. 


7 Mewn colofn o nil y bu v 
gan Dduw lefaru wrthynt, 
Tra fuant hwy yn cadw ei fodd, 
Ar ddeddf a roddodd iddynt. 
8 Gwrandewaitt arnynt, dodaiſt ged, 
au harbed, gan ymattal : 
Duw ein Lal, dy nawdd parod fu, 
a hvythau n haeddu dial. 


cheſwch ein Duw Tor am hyn 
x — fryn ee - : 


Ymgremmwch iddo yn eich byw ; 
Aang Dduw ſy — 
PSALM C. 


R Arghwydd cenwch lafar glod 
a — utudd-dod llawen fryd: | 
2 Dowch o ftaen Duw a pheraidd don, 
trigolion y ddaear i gyd. : 
3 Gwybyddwch marr N ſydd DUuw, 
an g nacth ni 'n fyw fel hyn 1 fed, 
Nid ni'n hunain : ei bobl ym ni, 
a deſaid rhiꝰ ei borfa a% nod. 
Oewch i' w byrth à diolch brau; 
, yn ei gynteddau molwch of: = 


*-ndittywch enw Duw hynad : FRY 
— jddo glod oyvy lafar lob, 


5 Can's da yw'r Arghvydd, Awdur hedd ; 2 
da ei drugaredd, a dilyth ; 

A'i wirionedd i ni a roes, ? 
o oes 1 oes, a bery byth. ; 

PSALM Cl. 1 
ATGANAF drugaredd a harn, 
r Ar 1 cadarn canaf: 
2 Byddaf ddeallus mewn ffordd wych, 1 

Pho — ny ger —_ a, 
rhodiaf yn fy ny yn hw 
a thrwy bertfeitirwydd — : . 

3 Pob drwg ſydd gennyf yn gas, . I 
a childyn ddiras ddy mon. f 
Calon gyndyn ynof pi bydd; _ -- 

" drwg weithydd ni 1 af: 


5 'Sglandrwyr dirgel, a'r balch uchel, N 
o'r achos ni odde fat. | 

6 Ar ffyddloniaid mae 'ngolwyg i; | 
fe lyn y rheini wrth 'i: | 

A'r hwn a rodio mewn ffordd dda, 
hwu a was'naetha imi. 


7 Ni chaiff aros o fen fy nh 
un dyn ag ſy dwyllodrus : 

Yn fy ngolwg un dyn ni bydd 
a lunio gelwydd trefagus. : 

8 Holl annuwiolion fy ngwlad faith 
Jn fore ymaith torraf : 

Fel na ddelomt i ddinas Ddaw, 
y cyfryw a ddiwreiddiaf. 


PSALM CIL 


Arglwydd; erglyw fy ngweddi, 
O a Hog fy nghrrhydattad : 
2 Nachudd d'wyneb mewning tra fwyf; 
clyw, clyw, pan alwyf arnad. 
3 Fy nyddiau acthant fel y mwg, _ 
ſef cynddrwg y'm cyttuddiwyd ; 
Fy eſgyrn poethant achoshyn, 
fel tewyn ar yr aclwyd. } 


4 Fy nghalon trawyd à chryn ias, 
ac fel y — gwywodd : 
Fel yr anghofiais twytta mwyd; 
dirmygwyd fi yn ormodd. 
Glynodd fy eſgyrn wrth fy nghroen, 
gan faint fy mhoen a'm tuchan : 
el un o'r anialvwch, lle trig 
y pelig, neu'r dylluan; 
Neu fel un o adar y to, . 7 
a fai yn gwylio i tywyd, 
Yn rhodio 'n unig ben y ty, 
wyf anhy, ac anhyfryd-. 
8 Fy ngclynion, 4 thafod rhydd, 
hwy beunydd a'm difenwant: 
A than ynfydu yn eu gwyn, 
vm herbyn y tyngatant, 


9 Fel llwch a ludw yn fy mhla, 
tu'r bara a fwyueass : 

Yr un wedd yn Vddiod fau 
fy nagrau a gymmytgais. 

10 A hyn fu o'th ddigofaint di, 
am it' fy nghodi unwaitlr: 

Ac herwydd bod dy ddig yn fawr, 
i'r llawr y'm teflaiſt eilwaith. 


11 Fy nyddiau troiſant ar y rhod, | 


5 
6 


ac fel y cyigod ciliant : 


Minnau a wywalis, achos hyn 


fel 1 methiant. 
12 Ond tydi, Dduw, fy Arglwydd da, 


a'barhet yu drag*'wyddol : 
O des i ves dy Enw a aeth | 
mewu cofftadwriaeth graſol. — 


12 0 Cy» 


) Cy» 


PSALM Cl, cn, CIV. 


13 O cyfod bellach, trugarhà, 
0 Dduw, bydd dda wrth Seion : 
Mae'n fadws iddi drugarhau, 
fel dyma*r nodau'n union. : 
14 Can's hoff iawn gan dy weiſion di 
ei mein ai magwyrau: 
Maeut yn toſturio wrth ei ch, 
a't thriſtuch, a'i thrallodau. 


15 Yno yr holl genhedloedd h 
yr Arglwydd Dduw a - >». 25 

A'r holl frenhinoedd trwy y byd 
a ront it gyd-ogoniant. 

16 Pan adeilader Seion ods a 
a hon yn ddrych i'r gw ledy dd: 

Pan weler gwaith yr Arglwydd ne”, 
y molir e*'n dragywydd. ' 

17 Edrychodd hwn ar weddi'r gwael ; 
rhoes iddynt gael eu harchau: 

18 *Sgrifenir hyn; a'r oes yn ol 
a gaiff ei ganmol yntau. 

19 Can's Duw edrychodd o'r nef fry 
ar ei gyilegr-dy, Seion ; 

20 Clybu ei griddfan, er rhyddhàu 
plant angau 'i garcharorion. 


21 Fel y cyd- leiſient hwy ar gan, 
yn Scion lan, ei fohant : 
Ac yng Nghaerſalem, yr un wedd, 
ei fawredd a”: ogoniant, 
22 Hyn fydd pan gaſglo pawb yngbyd 
yn unfryd 1'w fohannu : 
A'r holl deyrnaſodd dont ynguydd 
yr Arglwydd, i*'w was naethu. 


23 Duw ar y ffordd Veiha'dd fy nerth, 
byrha'dd fy mhrydferth ddyddiau : 

A mi 'n diſgwyl rhyddhad ar gais, 
yna y d'wedais innau, 

24 O Dduw, na thor fy oes yn frau 

De Oe 

Dy fiynyddoedd di eri 
n 2 

25 Di yn y dechreu dodaiſt fail 
oddꝰ ifod adail daear: # 

A chwmpas wybren uwch ein llaw 
yw gwaith dy ddwylaw hawddgar, 

26 Darfyddant hwy, parhei di byth, 
Treuliant fel llyth drwſiadau: 

27 Troi hwynt tel gwitg, llygru a wnant ; 
telly newidiant hwythau. 


Tithau, Arglwydd, yr un wyt ti 
a'th Rz ddau at ddarfyddanit y 

28 Holl blant dy weiſion ger dy fron, 
a'u hwyrion, a breſwyliant. 


PSALM ClII. 


Y enaid, mawl Sanct Duw yr Ion, 
a chwbl o'm heigion ynof: 
2 Fy enaid, n' ad faw! ff Arglwydd nef, 
na'i ddoniau a, Ip _—_ 
3 Yr hwn ſy n maddeu dy holl ddrwg, 
yr hwn a'th ddwg o' th leſgedd : 
4 Vr hun a weryd d' oes yn lon, 
drwy goron o'! — + x 
Hwn a ddiwalla d' enau di 
à 'i lawn ddaioni pybyr. 
Trwy adnewyddu it' dy nerth 
mor brydferth a'r hen eryr. 
6 Yr lon cyfiawnder, barn a wnai 
i'r rhai ſydd orthrymmedig : 
7 Dangos a wnaeth.ei brif ffyrdd hen 
i Focſen yn nodedig; 
ei Iſrael ei holl ddawn. 
25 Duw, lawn yw o drugaredd: 


Cyn belled ein holl bechod 


Hwyr yw ei lid, parod ei rad: 

tel dyna gariad rhyfedd. 1 

9 Nid ymryſon ef à ni byh:; 
nid heunydd chwyth igofaint : 


10 Nid yn ol ein drygauy gwoal 


a ni; ni 'n coſpai cymmaiut. 


11 Cyhyd ag yw'r ffurfafen fawr 4 
— 7d ag 


iar y llawr o uchder : 


Cymmaint, i'r rhai a'i hofnant ef, 


EEE 
12 Os pell yw'r dwyrain | 
fachlud: 


oddiwrth orlleuꝰ in 


iwrthym ef a'i ſymm | 


13 Ac fel y bydd nawdd, ſerch, a chwant, 
di lant naturiol: - . 
Felly cawn ſerch ein Tad o'r neff, ä 
y 92 n qr 
1 a'n wyn ni yn 5 
"fe wr mal eck gt defnydd: 
I dyn fel gwellt- 'n teghau, 
"— ddail, neu flodat michydd 


16 Yr hwn, cyn gynted ag y dal 

y gwynt A Tawel drefodd, - 

A chwythir ymaith felly oi le, 
na wyddys p' ie y tyfodd, 

17 Ond graflawn 12 a fydd 
yn lan dragywydd feddiant, 

O bes i oes, heb drangc, heb drai, 
gan Dduw i r rhai a't hofnant. 


18 A'i gyfiawnder i blant y plant 
a gadwant ei gyfammod :. 

O chofiant ei orch'mynion cf, 
mae teyrnas 8 barod. 

19 Yno mae ci orſeddfa ef, 
ſef yn y nef trag*wyddol: 

A llywio y mae ef bob peth 

ei frenhini' eth nefoL 


20 Bendithiwch chwi yr Arglwydd 
gedyrn : =_ 


angylion, a'i holl 


Ei lan orch'mynion ef a wnewch, 


a't lais gwrandewch yn —_— 

21 Bendithiwch chwi yr Arglwydd Ner, 
ei luvedd tyner tirion: . 

Ei *wyllys gwnewch, canlynwch wir, 
chwychwi ei gywir weiſion. 


22 Bendithiwch chwi yr Arghwydd nef; 
ei hell waith ef ſy hy tl : 

Ym mhob man oll o'i dretn ai hawl, 
O f* enaid, mawl di 'r Arglwydd. 


PSALM CIV. 


Y cnaid, mola'r Arglwydd Dduw 
O f' Arglwydd, v y maw : 
Mawr wyt, gogoniant a gai di; 
mwiſgi ag anrhy . 
2 Megis ei ddillad, y gwiſg fo 
e 
ydd yn ei gylch yr wybr ar 
yn can, Tel len waſtad. = 
3 Ar ddeifr rhoes ſail ci 'ftefyll cau; 
gwnaeth y cymmylau iddo 


Yn drwn olwynog : mae ei hynt 
uu ch ee yarhe 10. 


iddo'n gennad, 


5 Cref y rhoes ſail y ddaear grop, 


fel na ſyfl hon oddiyno: 


Yr hon a bery, fel y rhocs, 
0 Os i ves he ſiglo. 


6 Tydi 


— 


—2— 


— 


PSALM CIV, CV. 


6 * Dduw ) a ddilledaiſt hon 
eigion yn fantellau: 
Ac oni bai dy deep as 
ai r deifr uwchlaw y bryniau. 
7 Gan dy gerydd maent hwy yn ffo, 
pan y ſynio taran: 
Trwy fraw a brys ar byd y ddol 
Troy fra, w hol a lithran”. 
8 Weiten een r deifr yn fryn ; 
weithiau n pannylent, 
Lie” Le ' trefnaifſt 127 1 cau; 
ac weithiau y — ent. 
9 Goſadaill derfyn le 'r arhont, 
ac fel nad elont droſto: 
Ac na ddelont hwy fythar lawr 
y ddaear fawr, i'w chuddio. 
20 Ries Duns ffynnon i bob afon, 
af u ter 40 
rhed a 
arh — — bryn a” Ly gm, 
11 Yfant yno 'nifeiliaid macs, 
aſynod dt lacs gwylltion, 


: nu mad llawr y nant, 


by py yfant ddigon. 
12 Ac adar awyr dont ger law, 
i leiſtau rhbwng y 1 dd: 
Yn canu *fawl o hren i bre 
cetlilyddiaeth lauen ufuds, 


13 Dy fr ar fynyddocdd lle ni ddaw, 
wlych a gwlaw oddiarno : 

A's gwaſtad dir cfe ai gwlych, 
bob grwn a rhych i ftrwytho. 

14 Parodd i r gwellt dyfu, wrth raid 
anifeiliaid: a'r lly nau, 

Er da i ddyn; lle rhoes, o'r Nawr, 
— mawr rhag angau. 


15 A — llawena =_ dyn, 

ag ole w tywyn wyneb 

A bara nerthir calon gwr 
mewn cy flyer di _ 

16 Frenia r Arglwydd, o ſugn lawn, 
oi unig ddawn y tyfanꝰ: 

Sef y coed codrwyde brigog mawr, 
aroes e'n Yawr y Liban. 


1 — n _—_ 
— — glan cadeiri 


Lic, m mewn rn gwyfwyae glyn, 


0 TEE + — 
| IC * 


ies i'r — 


x9 2 — i'r leuad ei chwrs clan, 
P.. « ch —— — 8 
'F ) amgylch y by = 
fo edwyn hwn ei fachlud. 
20 Tywyllwch nos a roed, wrth raid, 
i ſu Ne y coedy dd: 
2+ Y llewod rhuant am gael macth 
gan Dduw, yſglyſacth beunydd. 
22 A chwedi cacl yr ymborth byn, 
pan ddel haul attyn' unwaith, 
Ymgaſglant hu. y 1 fyn'd io ffau, 
ac i'w llocheſau cilwaith. 
23 * pryd hwn cy yd dyn 1 * * 
ac i W orchwWyliaeth ef! 
Ac felly*r erys dan yr hwyr, 
Ve caiff yn Hwyr ei fywyd, 


24 O Dduw, mor rhyfedd yw dy waith, 
— ſynwyr 7 dradoeth 
Gwnacthoſt bob pe * 2 dawn, 
a'r tir ſy lawn Gch pn 


251 A's — — for, I g08 myſg. 
19 e en „ 
bwyitfilod A 4 i 


* _ —_— han heidi 


vo by oſodaiſt di, 11 
yn cael ei chwarae — 


| * _— e 00 er — 1 ei d, 


1 — *> 7040. lu yd 
e e 


28 2 di dy law, 
pb 0. po av — beth 
ani a phob rhyw 
a ddaw yn ddifeth ini. 1 
29 Pan 22775 di dy wyuch-pryd, 
haiglu d' yſpryd allan: 
N trengant, ac ant i'w llwch, 
mewn diwedd travch a thrwſtan. 


n ollyngech di d 
30 gad . 3 


cread new 
Y modd hyn wyneb yr Pall dir 
a adnewyddir heuny 
31 Yr Arg — gogoneddus ſydd, 
trwy fawr lawenydd, b 
* Arglw dd yn ddiay s ddiau a fedd 
oledd yn y nefoedd. 


32 = Duw ornef a edrych ar 
y ddacar, a hi ddychryn: 

Os cyſſwrdd à 'r mynyddoedd draw, 
y mwg addaw o honyn'. 

33 Canaf i'r Arglwydd n fy m 
canaf i'm Duw tra Sept 

30% Mi al 1 r 

bydd ffyddlon hyn a A.) 


38 Y trawſion oll or tir ant hwy; 


ni bydd mw y Rr 


* enaid, mola Dduw g e on: 
mac hy n wrth fodd yn 


PSALM CV. bay 
Ohms ct: paw dr Arglwydd nef, 
ar ei enw ef y gelw 

A'i weithredoedd ym myſg pobloedd 

Ge gy geo. a bad. Ol bs 
2 Cenwch ci | 

a't ddidwn .- erddh clodforw F 22 
3 Yrhaia bas ei en (y Sant) 

llawenant 4'u calonuau. 


r yr lu a't nerth mawr 
y i fodd bob — * Lg ; 


5 Cofiwch ei hall 


Ef yw cin Duw is of oth 
7 40 Poll iris gn 


8 Bob amſer cafiodd-ei gyNgrairs 
ei ai'r, a'i rwym 

9 Ag Abraham, —1 — 1 bil,” 
a mil o genhedlae ac 


10 Fe rocs i Iago h n= EF 

ac yn rwym Fred — 
11 Ai 2e Sree 178 

wlad Canan yn 1 
12 Pan odd Anne 

a hwy'n . 2579 5. 

13 Ac yn rhodiag'r wlad i 
yn dioddef gwall a + = oy b 

14 "Lie {teiric bn gam yn dyan; 

o'r achos hyn, br 


eu plaid, 


A BC» 


ge- 


PSALM cv, CVI 


A geryddodd ef yn cu plaid; 
Ai air agaid yngy 


15 A'm Henneiniog na chyffyrddwch ; 
na ddrygwch fy mhrophwydi: 

16 Galwodd am newyn ar y tir; 
yn wir dug fara ” honi. 

x7 O flaen ei blant y gyrrodd ras; 
Joſeph yn was a werthwyd : 

18 Ar ei draed y rhoed haiarntyn; 
mewn gefyn y cyſtuddiwyd. ; 

19 Gwiſgodd y gefyn hyd y byw, 
nes 1 air Duw amſeru: 

Trwy Dduw y cafas ef ryddhad, 
a phrifiad, er ei garu. 

20 Ina gyrrwyd iw gyrchu fg 
ger bron hen Pharo frenhin: 


Ac y gollyngw d ef ar led 


Oi gam gaethiwed ryflin. 


21 O hyn ei oſod ef a wnaetn 
yn bennaeth ar ei deulu, 
Ac o'i holl Hagen ef, a'i wlad, 
ys dafawrhad oedd hynny; 
22 I ddyſgu rheolwyr et | 
ei 'wyllys a'i foddlondeb ; - 
I fforddio henuriai 7 ow, Drs 
yn waſtad mewn doethineb. 


23 Daeth Iſrael i'r Aipht, tir Cam, 
lle'r oedd yn ddinam eſtron: 
24 Lle llwyddodd Duw hil Iago bach 
* amlach nau caſeion. 1 
25 Yna y troes eu calon | 
5; Iwyr gasau ei boblocdd * ALLE 
I'w weiſton ef i wneuthur t 
a llid (nid ammhwyll) y UAE 


26 Duw gyrrodd Foeſen, ei was hen, 
ac Aron llen dewiſol, 

27 Yn nhir Ham i arwyd | 
ei nerth a'i 1 nodol. 

28 Rhoes Duw dywyllwch dros y wlad; 
er hyn ni chad ufudd-dod : 

29 Eu dyfroedd oll a droed yn waed, 
a lladd a wnaed eu pyſgod. 

30 I'w tir rhoes lyffaint, heidian hy ll 
yn 'ſtefyll eu brenhinoedd: 

31 Daeth ar ei air wybed, a llau, 
yn holl fannau eu ti : 

32 Fo wlawiodd arnynt genllyſg man, 
yk a — N Gg dd mad 

nw a'u fagy mad, 
* Hed y = a ddrythodd. 


34 Ceiliog rhedyn, a lindys brd, 
yn difa cnwd eu meuſydd: 
35 Uwchlaw rhif,trwy $d, gwellt, a gwair; 
a hyn trwy air Duw Ddotydd. 
36 Cyntaf-anedig pob pen lw yth 
a'u blaenſfrwyth, ef a d'rawodd, 
vm mhob man trwy holl dir ei gas; 
2'i bobl v'i ras a gadwodd : 


37 Aca'udug hwynt yn rhydd mewnhedd, 
0 *winedd eu caſeion n, 
Heb fod o honynt un yn wan, 
ag aur ac arian ddigon. " 
38 Allawen fu gan wyr y wlad, 
o'r Aipht pan gad eu gwared : 
Dacth arnynt pes $1 y llawigret 
a ddacth o'r net i wared. 


Rhoes Duw y dydd gewrnmwluwch ben; 
* mantel! wen 5 toodd : 7 
A'r nos goleuodd hwynt à than; 
7 hyn yn 1 7 y * 
e a roes iddynt, ar y gait, 
ig fair Tw. hide: * 


A bara, Oi orchymyn 


Oblegid ei drugaredd fry 


7 


ef 
a ddaeth o'r nef i porthi. | ; 

1 Holltodd ig, daeth deifr yn 1lif, 
eel heeft brif afonydd * 
Cerddodd yr hedlif, a rhoes wl 

'rhyd pob lle ſych o'r gw ledydd. 
42 Cofio a wnaeth ei air a'1 ras 


i Abram ei was ffyddlon: | 
43 A thrwy fawr nerth, yn thydd o gaeth - 
y gwnaeth ei on. 5 


44 Tir y cenhedloedd or eta 
a'u llafur troes i'w meddiant: 

45 Er cadw ei air a'ĩ gyfraittfet, 
rhowch hyd y nef ei foliantꝰ 


PSALM CVI. 


Moo n Arglwydd, can's dayw; 


moliennwch Dduw x Llywydd : 
a bery yn dragywydd. ; | 
2 'R Ar — pwy all draethu ei nertl, 
a't holl dirion-ferth toliant ? | | 
3 A wnel gyfiawnder gwyn eu byd, 
ei farn i gyd a gadwant, 


4 O Arglwydd, cofia fi dy was, 
yn ol dy ras i'r eiddod: | 
Ymwel 2 mi, i'm cyſtudd cacth, 
Ac — — ns 
5 Fel y gWelwyt, Ac y yrs 
wych urddas d'etifeddiaeth : 
Ac y cyd-ganwyf fawl un don 
a'th ddewiſolion odiaeth. 


6 Pechod, camwedd, ac annoethedd, 


a wnacthom gyd a'n tadau : 
Ef a gaed arnom ormod gwall, 
heb ddeall dy fawr wyrthiau. 
7 Yngwlad yr Aipht, wrth y mor cocl:, 
yn gyndyn groch anutudd ; 
Heb goſio fu dy ras, 
haeddaſom atgas gerydd. 


8 Etto, er mwyn ei en ei hun 
Duw Cun a h ien gwared : 

I deri i'r byd gydnabod hyn, 
ei fod ef cyn 


adarned, 
9 Y dyfnfor coch, a'i n 1 


a wnaeth e'n ſych à 'i gerydd : 
Trwy ddyfnder cigion aent ar frys, 7 * 
fel myn'd 'rhyd yſtlys — red 


10 Fel hyn y dug hwynt trwodd draw. 
o ddwylaw eu 5 : 

Ac x tywyſodd ef ei blant 
o feddiant eu Foes. 

11 Y deifr a guddiodd yr Aipht ryw ; 
nid oedd un byw heb 1: 

12 Yna y credent i W air ef, 
a'i gerdd hyd nef ac'n wilgi. 


13 Er hyn, dros gof, mewn amſer byr, 
y rhoent ei bybyr wyrthiau : 


Hchſefyll wrth air un Duw lor, 


na'i gyngor, na't ammadau. 

14 Ond cododd arnynt chwant a blys 
yn nyrys yr amialwch : 

Gan demtio Duw à rheibus fol 
yoghanol y diffeuhwch, 


15 Rhoes iddynt lenwi eu holl flxs; 
rhoes annhycciannus aflwydd : 

16 Llc digient Foſes wrth eu chwant, 
ac Aron, ſant vr Arglwyda. 

17 Egorai'r ddacar yn y man 
a llyngcai Ddathan dybryd : 

AC 2 lynn i'r un lam 

Abiram hefyd, 


15 Ac 


18 222 ci ddig tan 


n yn eu c 
LOR ang eu terfyn = 


yn u 1 y lu anuuwiol. 
19 Vn Horeb gwnaethant dawdd-han 
i ac iddo mal: x * 


ant ; 
ao Than a 
y troiſan” eu gogoniant. 


"a e wyrthiau Duw ar hynt, 
A 
2s. Tagen gn mor panes tir Ham) 
wi am eeuc 
23 D*'wedodd mai eu ifetha "wnai, 
oni bai i Was Moeſe 


1 hd maith, 


24 Dirmygenthwy y dferth dir, 
ac 1'w air gwir ni dent: 

25 Ond yneu pebyll — tro, 
ac arno ni wrandawent. 

* Yno dyrchafodd Duw ei law, 

w cwympaw trwy'r anjalwch : 

27 ' "Rhyd tiroedd, a ploblocdd anghù, 

i'w tanu mewn di'ftyrweh.” 


| 28 A Baal-peor aent ynghyd, 


u igyd ag 3 
meirwon a 
a ar a roddent — ax 
29 Fal hyn digiaſant f Anghydd Dduw 
10 S008 v eee ; 


la n eu — 22 
8 derfyſg wy 


Re 
mewn cyflawa wres i ddial : 
A phan roes hwn ei farn yn dda, 
w ar y bla roes attal. 
31 A chy e went * 
yn weithred gy 
O oes1 oes (try air 
pan ddelai ſon am 


32 Ac wrth lan dwfr n 
yno — nt gy 

Lle digi W 2 2 0 x ucraſder ffracth ; 
am hyn 2 n waeth i Foeſen. 


ruddo yſpryd 
ITS hah. $15 


I'w enau — rar fai, 
a'r na — ne ox dd'wedyd. 


34 Ni laddent chwaith bobloedd y wlad, 
wats archiad — 7 
mgymmyigu a iwyat 
5 yi n. 4 9 
Gwa ſangethu 0 eu * 
® y hai fu Fg = t fab, yn 
Ju eu plan 1 ferch 
ow ſerch 1'r cythraul eilun. . 
A thywalltaſant wirion waed 
a drhed gau-dduwiau Canan: 
Y tir (wrth a 25 eu plant) 
à gwacd lly graſant weithian. - 
39 Felly © o'u Ser eau eu hun 
In —.— th eu cwrs a u bryd 
einio wr 
ac felly cyd- lygraſant. . 


wk nt . Duw mewn di 
2 1 34 4 7 gy tro: is 
Jai th Saba. 

on ye: iac 
41 O'r achos hw n eu rhoddi a wnaeth 

dan bob cei hedlaetn gyndyn, 
Men cyflwr cas dan eltron blaid, 

a u cas yn feiſtraid arnyn'. 


PSALM, 4x CVII. 


42 $0 ges * aethant yn ffrom, 
W fu drom a flytnig: 
Fells y 3 hwy, 
a mwyfwy fu cu 5 
43 Myny: ch-waredodd w ei blant, 
hwy a'i digiaſant yntau 


A'u cwrs cu hun: h cyſtudd hir 
am waith eu henwir feiau. 


44 Pan welai 4 1 og a thrais, 
*. . — . $ eu gw 
ofio'i air, hoi nawdd a wnacth, 
4557 i hel. eth fawr ddaioni. 
46 A. throi yn drugarog a wraeth 
y gwyr yn gaeth a'u cludynt : 
Y 11 y Daſai n fawr eu cas, 
cael mwy cymmwynas ganddynt, 
47 Achub ninnau o blich y rhain, 
i arwain d'enw hyg 
O Arglwy oa Dduw, cymmell ni'n gu 
i orfaleddu ynod. 
48 Duw Tee bendigaud fydd, 
yn {dere <A . 
AY u eded — bobl, Amen; 
weh w llen Gorucha'. 


PSALM en. 


Mien yr Arglwydd, can's da yw ; 
moliennwch Dduw ein a: 
Oblegid ei druga fr 

a bery yn dragywy 
2 Y aredigion pi. na wi 

uw, gerdd nodawl | -_ 
p fawr 7 caned h 
o law y gelyn creulon. 


3 A gaſglodd o bedwar- Dan byd, 
dowch chwi i gyd ganeuau: 

O dir y dwyrain dowch mewn 
—— gogledd, deau. 

4 Trwy yr amalwch, Cyrdraws hynt, 

b'aſent gynt yn 8 

Allan o'r ffordd : heb dref na llan, 

lle caent hwy fan i drigo. 


5 Trwy newyn, ſyched, bu'r daith hon, 
a'u calon ar lewygu: f 

6 Ar Dduw y galwent y pryd hyn, 
pan oeddyn' ymron trengu. 

Yna cu — hwynt a wnaeth 


7 Nb — fe 140 oy — mewa beds: 


i dref gyfannędd dirion, 


8 Adi hwythau'ger ei fron 
ei fwynion drugareddau: 


Acer 1 ant 1 fel y gwnaeth 
ryfeddoda 


Panvall po 

9 alla — 2 din 
rhag newyn, a rh 

Ac O'1 fawr ras eu . | 
pan oedd y byd yn ga 


* Y rhai n tywyllwch a dri 
xa rbb Yigad Me lewyg angau, ' 1 0 
wym mewn n chdod, ac mewn bar, 
* a hey 0 eu — * nt fod 
11 yn o herwydd i 
mewn anufudd-dod 2 
A llwyr ddirmygu gair Duw Tor, 
a chyngor y Goruchaf. 


12 A thr der calon cwympiy 
nid d 04d veb mwy wu * . hwy; 


13 Ar Dduw mewn ing y rhoiſanꝰ 
* tef a'u gwa odd 25 


14 "Ef a 'n gwared 0'u 
ſel o d 1 d 


* 
CY 1 


O gyſgod 


4 


PSALM CVI, cym, crx. 


O gyſgod angau eu rhyddhiu 
a thorri'ꝰ chwymau hefyd. . 


15 Addefaut In ythan gor ei fron 
ei fwynion drugareddau : 

AC i blant dynion fel y gwnaeth 
yn helaeth ry feddodau. 

16 Can's y pyrth pres torrodd yn chwyrn, 
a'r barrau heiyrn hefyd : 

17 Am eu bai au camwedd, yn wir, 

- Y poenir y rhai yufyd. 

18 A hwynt yn 'laru ar bob bwyd, 

ſe u dygwyd at byrth angau. — 


19 Ar Dduw mewn ing y rhoiſant lef; 


achubodd ef hwynt hwythau : 
20 Gan ytru ei air i' hiachau, 
ac i rhyddhau yn fuan: 
wynt à 'i air tynnu a w 
o'u methedigaeth-allan. 


21 Addefant hwythau ger ei fron 

ei fwynion drug qu: 

Ac i blant dynion fel naeth 
yn hclaeth 1 u. 

22 Aberthant hefyd aberth mawl 
1'w ogoneddawl Fawredd : 

A mynegant ei waith a'i wyrth 
yn ei byrth, mewn gorfoledd. 


23 Y rhai ant mewn llongau i'r 
a'u taith uwch mawrion 4 x dons 
24 A welant ryfeddodau 'r Ion, 
a hyn mewn eigion moroedd. 
25 Ai air cyffroe dymheſtlocdd gwynt, 
y rhain a godynt | 
26 Hyd awyr fry, hyd eigion Vawr, 
ac ofn awr rhag angau. 


27 Gan yſgwyd a phendroi, fel hyn, 

dull meddwyn, ſynnai-arnynt : 

28 Ar Dduw mewn ing y rchoiſant lef ; 
dacth ef à chymmorth iddynt. 

29 Gwnaeth E'r yſtorm yo dawel deg, 

a'r tonnau 'n ofteg gwattad : 

30 Ynllawen ddittaw doen' i'r lan, 
i'r man y bai 'dymuniad, 


31 4 — hwythan ger ei fron 
ei twynion drugareddau : 
AC i blantdynion fel 1 
yn helaveth ry feddodau. 
32 Holl gynnulleidfa ei bobl ef 
clod Duw hyd nef dyrchafant: 
Heng 'ydd pennaethiaid hen 
yrllawen abi moliannant. 
Y ffrydau'n ddyrys dir a wnai; 
a * ſ 2 dd fr lle tarddo:: - | 
34 A thir ffrwythlawn a waai'n ddi-ffrwyth, 
lle trig drwg d wt hot ynddo. 
35 Troes yr weh yn llyn glas, 
N cras yo! — : 14g 
e gwnai et drigtan 1'r gwael ddyn, 
: i , 'newyn beunydd, 


Llè yr hauaſant faeſydd glàn 
1 winllan dyner; i 


r 
V rhai aroddant lawnder ffrwyth, 


a chnydlwyth, yn ei amſer. . 
38 Can's cynnyddaſant hwy gan wlith 
graſol en un 10 2 bfi : 
iaid, hyfp a 
2 yo un fendith arnyn'. 
Daeth caethder gwedi hyn i gyd, 
mu. drygfyd, er eu goſtwng : 
Gadawodd eu umu a' u plau, 
r flin ray OURS: 
u dirmyg ar ion troes, 
Tac ef a'u ander! grwydro 


X 


„ 


Mewn d'ryſni, heb lun ffordd i'w chael, 
te buant wel en gde * 


41 Yna rhoes y tlawd i well fri; 
Gan fwyddo i deulu, ai bell bla 
an lwyddo 'i deulu, a%i i 

ſel defaid wrth y ian 
42 Y rhai cyfiawn a welant h 

a chanddyn' bydd yn hytryd: 
A'renwir ceuir ei ddwy 20 

ar ei gynfigen fawlyd. 


43 Pa rai ſy ddoeth i ddeall hyn, 
fe roddir iddynꝰ wybod 

Faint yw daioni t' Arglwytd put” : 
wrth hyn y can' gy 


PSALM CVIIL 


AROD yw fy nghalon (O Dduw) 
O parod yw fy nghalon: 
Canaf 1t' a datganaf wawd 
o fawl fy nhafawd ffyddlon. 
2 Deffro dafod, a deffro daut, 
a chan —_—_—_ beunydd : 
Y nabl a'r delyn yn gyttùn 
deffrof fy hun ar las-ddy 


Mawl iti, ff Arglwydd, ddeffi6f, 
. a rof ym myſg 5 boblordd: 
A chlodfori dy enw a wnaf 
le amlaf y cenhedloedd. 
4 Can's cyrhaeddyd y mae dy ras 
hyd yn nheyrnas y nef : 
A'th wirionedd di hyd at len 
yr wybren, a'i therfynoedd. 


Ymddyrcha, Dduw, y nef uwchlaw, 
f oddiyno daw d — 
A bydded dy ogoniant ar 
ddaear a'i thrigohon. 
6 Fal y gwareder, trwy hon hwyl, 
bob rhai o'th anwyl ddynion : 
O achub hwynt a'th law ddehau, 
a gwrando finnau' n ffyddlon. 


Vn ei ſancteiddrwydd d' wedodd Du, 
Llawen yw fy nghyfammod : 

Mi rannaf Sichem rhyd y glyn ; 
meſuraf ddyffryn Succod. 

8 Myki biau y ddwy dreftad, 
let Gilead a Manaſſe: 

Ac Ephraim yw Le > 


a juda wen f 


Ym Moab ymolchi a wnaf ; 

1 dros Edom taflaf f“ eſgid: 

A chwardded Paleſtina gaeth ; 
ei chwerthin aeth yn rhybrid. 

10 Duw, pwy ame 7 ddinas gref? 
peo a'm dwg i — 1 m ? 40 

11 Er it ein gwrt wy ond ti, 
O Dduw, 2*miedd! drotom? 

12 Ounig Dduw, bydd in' yn borth; 
mae 'n ofer cymmorth undyn : 

13 Yn Nuw y gwoawn wro fawr; 
fe ſathr i lawr ein gelyn. 


PSALM cix. 


Dduw, fy moliant i na thau : 
2 Can's genau'r annuwiolion, 
A'a tafod ty! ar, a'u ſafarhwth, 
arnaf ſy'n bygwth digon, | ; 
3 Daethant i'm cylch a geiriau cas; 
rhoent ddiflas ſen anynad: 
4 Fal hyn ym talent . dros dda; 
5 A chas aga' am gar | 


— — — — 


| 


PSALM 17 CX, CXI. 


Ae ſel oeddynt hwy fall 
i'm hen — cok, * 


Fy wynch attad ti a d 


ac arnat rhois fy ngweddi. bh 
6 Bid Satan ar ei ddehau-law, 
N r pray y daw yn barod ; 
1an roer harn euo 
n weddi troed yn bechod Jo 


$ gy i des yn fer, ac yn arg, 
a't ſwyd rall ”w ch m'r 

9 Poed yn amddifaid y bo i - 
aii weddw yn fethiant hefyd, 

10 A boed ci want yn cr 'byd 9 
igym'ryd man Teer 

A ant ow” yd dyrys dir, 
ne byddo hir eu prydia 

1 Yu ys A ceiſiad ei 4M ſyrth, 
a't lafur def 0g na ddieithriaid : 

12 Na dde nawdd am ei ſai, 
na chwaith 1'w rat 

13 1 pag feng ar ei hil, 


la 
EST vide, 
"0 cater lam ryw amder. 
15 n 
Arglwydd gyfion farnwr 
m2 torr, fel na bo 
mwy gotio ct. e odd 55 . 


16 Erided ni che — hedd, 
na thru 
Ond Alden a r. a 'r fel 1 


a cheiſio lladd y truan. 


17 Hoffodd felldith, a hi a ddaeth; 
ac fel y gwnacth, bid iddo: 
_ ac ni — 


ond pell yr ai oddiwrt 
18 Gwiſgodd felldith) fe fel uad gur, 
* pit ri Rn, 
olew i'w eſgyrn 
nyd oni chaffo ddigon. 


A' ſelldith bid i'w gylch yn dynn, 
* yn ddilledyn iddo: 
A'i vice ht bid iddo'n daſg, 
fel gwregys gwaſg am dano. 
20 A hyn gan w a gaf yn 
i'r gelyn gwammal enbyd, 
A dd'wetto neu a wnelo gam, 
neu niweid am fy mywyd. 


21 Dithau, Dduw, er mwyn d'enw, gwna ; 
herwydd mai + d . 
Gwna dy drugared myſi, 
a brytia di i'm EE I 
22 O herwydd __ a rheidas wyf, 
a dirfawr 19 770 i'm calon: 
23 Symm a fal n ffo. 
byn er na — yon. 


Mor anſefydlog yw fy ; ad 
a'r mudiad geiliog - wah : 
24 by , 00 yn gul, fy ngliniau' n wan 
2 n' a newyn. 
25 Gwarth wyf i'm cas yn fy ngwael ddrych; 
* oy "al, wrth | nf arnaf, 
m diyſtyrent, dan droi 
A — benſiglo attaf. * 


26 1 2 1 di fi, 8 fy Nuw 
fi'n fyw A xided ; : 

27 Fel } gwyper mai 28 d law 
yw'r lies a ddaw i'm gw 

23 Mcel|dithiant, nac eirachant hwy; 

* 70 Ar fwy 1 — N 
1d gwart 188 ne cad 
gortotedd i dh e 2 


A gwarth a N gwiſger hwy, 
fwyfwy y el auynt: 
A mantel lacs o g'wilydd mawr, 
30/Ond di — lawr am dan nt. 
ti, gan ddiolch i'm Ior mau, 
lau mawl a ganaf: 
4 glod i 'w enw cu, 
lle bytho'r llu yn amlaf, 


31 O herwydd ar ddeheulaw'r tlawd 
y ſaif ddydd brawd yn gefnog, 

I gadw ei enaid ef yn gu, 
rhag ei farnu yn euog. 


PSALM Cx. 


dehau eiſted 
Nes rhodd, * r rhai a gais dy — 
yn fainge draed it', i orwedd. 
2 R Arglwydd denfy n 3 dy nerth 
o ddinas fawrwerth 


DA r Arglwydd with wrth 1 Arglwydd mau, 


Pan lywodraethech yn — myſe, 


gw na derfyſg ar d' elynion. 


3 Yo nydd d nerth dy bobl a ddaw 
aberth law'n *wyll 
Yn 1 hardd daw'r "eynoyrch tau 
Yr Aman wn «was, 
4 Yr Arg tyn ac ni 
Ti ſy'n Offe iriad — — 
Wrth urdd Melchiſedec odd” fry, 
a bery yn drag” — 


5 Yr Arglwydd ar dy cn law 


brenlunoedd draw a friwa : 
Yn nydd ei ddig gwna'n archollion 
frenhinoedd cryfion, medda'. 


-—% Ar y cenhedloedd rhydd farn iawn, 


a'u gwlad ons 'n mou —— 


A llawer mawr 
__adyri — F 


7 O wir frys i r gyflafan hon, 
pt ny os 

Aga fo ar ci ffordd yn rh dd; 
a'r Arglwydd a'i dyrc 


PSALM CXI. | 
C AF fi fy pared Ion, 


o *'wyllys calon holl 
Mewn cynnulleidfa ger eu bron, 
mewn tyrfa gy ſion raſol. 
2 Mawr iawn yr gwyrthiau'n Harglwydd ni, 
hyſpys i bawb a'i hoffant: 
3 Ei waith a'i iawnder pery byth, 
a'i wehelyth ogoniant. 


YrA Jenn wnaeth ei goffiu, 
6 2 nouns. 


Can's — noddfawr yw i ni, 


lawn o doſturi graſol. 

5 Ef i bob rhai a'1 hatnant ef 
mouy gyfran rot at fyw — 
Ac yn drag wydd my fod. 
os o't gyfammod hetyd. 


6 Mynegodd ef i'w bobl i 
— d ei wu rio], bo 
A rhoddi iddynt hwy a wnacth 
—.— y cenhed J * 
wirionedd a barn ydyw gwai 
i ei ddwy law berffaith bfo : gw 


"a Arr 4 45 nion ſy ffy ddlon i lawn 


a da y gwnawn eu gwrando. 


8 Y rhai'n ſy gwedi eu fterhin 


8 — byth yn — — cyſion: b 
wedi cu gd neuthur . mew | 
a thrwy wirionedd union. * bedd, 


9 An- 


8 


© vv aa 
ras + A MK 5 


we 
In... 


<a wy 
2 ——— „ 54 AC mhHET,zq 


» wa 


— 


> © 
AA «a ww 


10 


. 


Au- 


| 6 An byth y eyfiamns goa 


9 Anfonodd 

cyfammod gref ſafadw y: 
A! 1 ; boi'w enw fa wl, 
iawl ac ofnadw y. 


| 10 Pune 9 4 doethineb ddofa - 


gymmorth i *w bobl ef, 


bawh, yw ofn Arglwydd: 
Dayw deall y ſaw Song: 


* dragywydd, 


PSALM CXI1. 


Dy: yw, pets e da, 
y ia wl a otna'r A 
A'i orchymynion anw | 
7 — A aae'n 275 oh 
Ei had fydd nerthol yn ; tir; v4 
* bendithi hi rha 59 0 5 | 5 wot 
ad a chyfocth yu et | 
1 dros byth, y pery'n gyfion. 


4 Yr union, yn y tywyll: Gals 
caiff fod f au weled ; 
Yityriol, a thoſturiol i lawn, „ 1 3 
a chytiawn, fydd ei weithred. . 
5 Gwr da a fydd trugarog ];; 
rhydd echwyn a-chym nas: 
A'i air mewn pw 10 a barn ary 
a't weithred ty yn addas, 


- b3 


* „ 


a yn dragyw 
7 A Chalon adding, Je bete, | 
* ddofn yn — uw des 
8 Hwn yn nerth ee, 
ac atteg ſydd i'w galon: 
Hyd oni chaffo, trwy lawn d 
ei 'wyllys oi elynion, 


9 Rtiannodd a rhoes i'r tlawd yn by ren 
_ PEry y ei gyſiawnedd. 6 
ay der ei goron, yn Wir, 
M. -.. rehefir mewn gogoned dd. 
r anwir 3 ; n dig,” 
""erwy tHroig 71605 e 
Vr annuwiol 2 . ; fal byn - 8 
fydd terfyn eu dymuniad, * 


PSALM! ext. ” 
Cm weiſion Dube, n n. 


Molw ch, el ay all 
ddo ci W ef. 


f 
$2 OR A fachlud 
awr enw yr Ion moliannus fydd, 
= byd hwn, ac yn y neff. 


rchafodd Duw uw: holl 471 
i foliant aeth uwch e a. votes * | 


_ Pwy ſy gyffelyb1'n 
rhwn a Dey po — e 
6 IL 'r ddacar hon 


gwel ef ein cam, cee n 


72 Yr hun ſy'n codi'r — Fr Uwch, 
A's 1 1 Sages db 4 
w goſod uwch pen ia 4 
ki r 9 mae i d 
il teg, a thylwyth, allw : 
am hyn moliennwch 


PSA LM exNN. 


PAX ada zer . br 
A thy Iago 9 eſtron 1at 
2 Juda oedd ei ſanReiddrwyHd 


9 = 


; $5.1 


e 


oy 
4 
10 by 
= 
* 
9 


8 A 
tr AY 


ume _ 
ve 21s 
4 AK ae 
Ifrael oedd denn th Tor; ba org, . 
3 Gwelodd e n 
M U ddonel: 2 


am 4 af Ar 
£3 817% SW 


PSALM Xt, xm, Fee ex1v, CxV. 


4 Neidiai'r mynyddoedd megis ee 
| Ar bryniau.ſel w 55 * ; 
| cawſant waftad megis lawy, d l 
| 5. Ciliaift (O for) dywaid ,paham? _ ,,... 


ithau, Iorddonen lathraidd. Foe 
pa m y dadredaift 12 u el 
6 Fawn fynyddoedd, pam y ffoech 
Fel 1 ddod ? man, f arboech, 
withau, fryniau, fe Wyn man? 
2 5 — 9 ofni Du wy A 
r hwn ſy'a troi'r graig yn llyn 
a'r callettr yn if FLO * 


PSALM oxv: 
REALLY 232 add i u, 


Oud en dy-han ya Tia 
[99 bY —_ 


2 Pa'my ce n 
y cenhedlaethi _— N 
A thrwy edliw h 
| P'le mae eu 
. 5 Sef ein Duw ni 2 
lle y 4 a ef a fy aha 2 
4 Eu delwau hey; aur, ariaſs 8 
* a dwylaw dyn au lluni 
of Safn heb dracthu, inp lygaid & 14 
rhai'n ni welanꝰ ron * 
rwyn heb arogl, * 5 ar led © ** 
9 y iydd 8 2 1 6 


7 Ac i bob delw y mae d law 1 
heb deunlayy, traed heb ſymmud.. 
Mae mine aprt 8 oi ais 
fal dyna d . ynfydc. l 
8 Fel hwynt-bw Lag, 'r rhai a unser, ** 
a' r rhaĩ a gredant 1ddynt : | 
Am hyn ni ddylai neb trwy 
roi mo'r ymddiried arnynt; .. 


9 Olfrael, dod 6 ym Ces 
'T, ar yr Arglwydd dy ho _ LE 
: * Cs 

eu porth a' u tarian hefyd. | 
n 


10 Oty Aron, 8 
KA r yr Arglwydd dy ho Soni * * 
Ef yw eu nerth a'u dwg i'r * e eee AS « 
eu porth a'u tarian hẽ fd. ee 
11 Rhai a ofnweh Arg Tony 4 v1 
i: »- rhowcharno'ch 14 > e One 
ü „ 1 ST; 
; oe porn ch tarian hefty an nf 
12 Duw Naf a'n co a0. Fug 1 
fo roes ei fendith rhadlon : A* | POTS 
I dy Ifrael rh NN 4 Ever e 
ac unwedd i dy Aron. l 
13 'Sawl a' hofnant, bendithianl ef; Wa 
yr Arglwydd nef canmolan' : 1 ele aha 
Ai en ſanct, o'r nef 1% ler. N 255 | 
bendithied mawr a bychan. 
14 Yr Arg lwydd: arnochy anden evi, ; | 
a wna ddaioni amlach >» Ne 1 LJ 
Ac a chwanega ar eich plant oh wn te 7 
ei fwyniant yn W 1-14 h Let Ne i 


z Y mae ich- fendith, appt 
5 gan y gwir 2 930 awn: | 
3 Vr hwn a wnaeth y nefocdd fry, i, 
2 jy a'rd robry'n E . 
16 Y nef, ie 3 4108 32 


9 17 ſy n eiddaw on? = 1% & 
ir" Dots tm AV 
4 ＋ l | 


1 8 : 
5 11 


acar, 


17 Pwy a folant yr Arglwydd? por? 
gwn nad Wo ry wit? y 1. by 
var r rhaia ant! r bedd 
pres . 
iwn yn-ein yr 

- Ne ws fendithio e 
_ Molwch Arglwydd, yn Redd, 

a maul gyfannedd ebrwydd. | 


PSALM CXVI. 
A ge Aa by let aim go wydd net 


ar lais ty llefa'm 
2 Am iddo fy nghlyw u hawdd,/ 
byth — Cl nawdd i n. 
Mae maglau angau i'm 
2 n i'm bedd $2; wet li 
4 Cefais ing; on 


af fy Ner 
i'm hoes mocs yuer gymmod. 


Cyfion yw'r Ion, trugarog iawn ; 
: Gin Bud ſy lawn o nodded : a 
6 Duw a geidwꝰr gwirion; bam i 

mewn cyni, daeth 1'm 8 


80 0 herwodd i Db t 0e, 
a'm cadw rh N 
Fm ge 3 thag 11 
a'm golwg i rh 
9 * Yny | ydd hon Rn om, 


myig gw — 
10 Fely y radi ih titans tyitiais 


11 Ynfy _ ec fel bing 


12 Goc A e wi Ah ith, 


am dy ddaioni \Cofnog 

13 Mi a gymmeraf, gan roi mawl, 
y phiawl iachaw Hergen 

Ac a alwaf, er mwyn HA Fob berg 
ar ey yr Arglwydd 


I'A dd ralaf n 
eee 


2 
m u'n fy ngh 
15 ?Marw 2 flock ei Ar - . IS 
ngolwg oe - O cenfydd: 
16 Dy e dy was ud. yf; mewn dirmyg, 
y forwyni 
1 ſy gerne yn rhydd; 
1 offrwm fydd dy ſoliant: =: 
Fow — ——ů 
hwnnw goniant. 
18 L'r ee bella Pellach tala'n frau 


5 e lanctaidd , 


PSALM exvn. 
Cenwch fawl i' r A dd nef, » 
molievawch ef, : 
Mobwch ei — cf worried. 
e yo dda 1awn 1 
m ei ini ya 1 
? Argl Iwydd EN GOTO! 


1. fd e 


PSALM CXVIII. 


Meeder N d 555 | 


TI 


PSALM CXV, exul, cxvn, CXVLI, - 


O herwydd e i drugareddau 
odd 5 park: au * wt + pl —_ 
2 D'weded I P _ 
ai nawdd o _— 
3 D'weded t if Argo; mai IN 
trugaredd Duw 'n t 


4 Yrhaia'i hofnant ef yn. lan, 
a ganan' yr un cyw | 
Rhor' i wh Fro yr un glod; 
{ef ei bod yn dra gywydd. 
5 whing 2 ar f Arghvydd cu; 
22 fu fy ng h RY 
Ef a'm g0 ngodd i yn.rb 903. 
o'i lan rw nod 


— 


6 Vr Arghyydd ſydd im, gyd à mi; 


nid rhaid im” ofni dy nion 
7 Yr Arghwydd Had 5nghyd A mi, 
nion. 
8 . godeithio yn Nuw Cun, 
nag mewn un dyn o'r aplaf : 


9 GN ell yw obeithio me lon, 


na'r tywyſogion peniia 


10 Doed y cenhedloedd arna' i gyd, 5 
a a'u bryd ar wneuthur artaith ; — 
9 N n enw y pic Arg Arglywydd Naf, | 

fi a'u torra 
11 thant i'm c 2 17 i'm cau, 
- 8 ar berwylau AD; J 
Ond, yo, enw WIT Arglwydd Naf, 
my fi a'u torraf yMaitli. 


2 Daethanti mc fel ming air 
\ fe diffodd tan 2 An 
Yn enw yr Arglwydd, y yr wyf fi | 
. yn eudiffoddi ymaith 
13 Fy ——— gw thiaift atta'n gryf, 
3 * gennyt, | | 
am cadwodd, bel Ion fy ngrym. 1 
"_ iechyd ym', ac cuo. 


15 Am orfoledd y bydd ſon. | 
vn nhairhai 90 80 Aer | 
Mai r Arglwydd Dduw,. i law ddchau, 1 11 
a wnaeth y n nerthol. 112 
16 Deheulawꝰr 2 , trwy ei nawdd, 
ef a'1 dyrchafawdd arno m: q 
A dehau law yr Ar ee. Ner 


' '- a wnacth rymmi . w } 
17 Nid marw, onid hw a | q x 
mA gaf waith yr Arglwy 
18 Hwn a'm coſpodd, ond beate, 
yn hytrach luddiodd afttwydd. 
19 Agorwch im” am bathe cxfiay fiaw nder ; 
'P Rh yr Arghwydd fete ch fo, 
20 Porth yr 
ant iddo'rrhai cyfiaw fiaw 
21 — wt fol — Ge. | 
oherwydd yt 
Tun Pane Fne 19 
{ * 4 fo 1m are 0 hh 
22 Y maen Y n cougl-facu | 
3 r 7 4 gl: = 
23 Or wy 
7 W bn yn yn rhy = 4 hap og 7 
24 Yr Arglwydd a'i 
e ir dA ö 
Vuddo cym'rwn orfoledd nan, will ocbb KAC 
ymlawenhawn am zuny. n MAYA [ 
yrym hy ſdibiant: 


4 


4951 Argſw ee 0 2 


_— 


2 


26 Bendigaid yw MM ſawl a ddel 
yn cow yruchel Arglwydd : 


O dq; Dduw bendithiatom cin 1 


try — ſanteiddrw 
27 Yr Arglw fydd yn uw' i ni; 
rhoes in' oleuni ragor : 4 
Deliwch yr oen, a moweh yn chwyro 
yn rhwym wrth gyro yr 


23 Tydi, O Dduw N i mi; 
— hyn tydi a fo 
. it“ fawl, 10 Nuw mau fi) 
di a ddyrchafa 
29 "Molwch Bev Lid can's da yu 
— 


O herwydd ci drugarecs _—_ 
a bery yn dragywydd 


PSALM CXIX. 


ALEPH. Rhan 1. 


OB ddyn y ſydd àꝰi daith 
yn — mac fe'n ddedwydd : 


e an la nes — 
ith lan wydd 
Vine igyd agu n fd a vant, f 


a gadwant ei orch'mynion ; 
Ac a'u ceiſiant hw uy ddilys 
a holl ewyllys c 


3 Diau yw nad à y rhai hyn 
i ganlyn llwybrau gwammal : 
4 cadw dy chte erchaiſt yo) 
＋ —_ hyn 2 
h fi, na chawn unioni in glau 
Ilwybrau at dy ddeddfod : 
1 th ni'm gw'radwyddid y modd hwn, 
e enden y gyfammod. 


7 Mi a' tn glodforaf di er neb, 
ac mewn uniondeb calon : 
Pan ddyſgwyf gps — farn, 
ſy gadarn, ac ſy gyfion 
dy farn mae ty holl amcan ; 
Na kd ir ri yn H usch: 
a y th fi y : 
O tro, 2 — 


BETH. Rhan 2. 


Pa fodd (O Dduw) y ceidw lange,. 
P ſydd icuangc, ei | ol I Iwybrau ? 
Wrth ymgadw, yn ol dy air, 
pob IWwybr a gair yn olau. 
10 Dy orch'my nion à' m holl galon, 
au dirgelwch, ceiſiais oll: 
O lluddias fi, ar ofer hy 
oddiwrthynt ar gy 
11 I'm calon cuddiais dy air cu, 
rhag imi bechu 'n d'erbyn : 


12 0 ) Arglwydd, bendigaid wytti; 
O dyſg i mi d' orchymyn. 

13 Dy gyfiawn feirn, a'r gwir air tau, 
a mawl gwefuſau traethais : 

14 A'th dyſtiolaethau di i gyd 
uwch holl dda'r byd a hoffais. 


150 N Lo ern 


dy hog 127 n edtych arn 
16 Mor ddi imi y dy air, 
oom cof ni's cair un gronyn, 


GIMEL. Rhan 3. 
dda i'th was, a byw a va, 


ny 


of Bank aid egor di ag Uſd 
| Fre por 


PSALM CXVItt, CXIX. 


. le N fi et 


0 . fi ah how, 
20 O wir awydd 1'r gyfrat 
mae'n don fy enatd-ynof 


21 Curaiſt feilch ; ps dy felldith a 
i'r rhai ſy'n torn d' eirehion: 
22 Tro oddiwrthyf fi fefl ar gais; 


can's cedwais dy oreh*mynion. 


23 Er i n 8 rol you gas. 


ch deck: hen dd im- 1050 
24 Vn dy dde im 
yn gyngor hyfryd => 


DALETH. Rban Cc 
25 F'enaid ym wy uch y bedd rw; 
oth air gwna fin fyw eilwaith-: 
26 M G — ſy * d, n * 


27 ys 1 — dealt Sd dy air; 
ar hwnnw cair fy mytyr: 

28 Gan ofid, f* enaid fu ar dawdd ; 
a th air gwnai 'n hawdd fi'n bybyr. 


29 O'th nawdd, oddiwrthyf t rdd ga 
1 a dyſg — ddeddfau crefydd 20 By ta, 


30 12 ffordd — irione of hon 


280 88 nh d) We. O end 
1 Glynais wrth air 
l O lludd im' x radwydd — > thou 


- 32 Yn dy ddeddfau fy daa 550d, 


pan wne'ych yn rhydd fy nghalon. 


HE. Rhan 5. 


33 Duw, ffordd dy ddeddfau dyſg i mi; 
dros f* einiocs ub a gadwaf: 
34 9 par im” ddeall y ddedd Hong 
o'm calon mi ai cyflawnaft. 
35 Par im” Lids cg 9 ddeddf ar frys; 
hyn y way deil ug; 
36 Ame yſtiolaeth 
nid at —— 4 — — 


7 Tro fi Lrheg gweled 
. bywha fi ' gael dy 1 07 
33 Cyflawna q air à mi dy =_— : 
yna caf ras i'th ofni. 
39 Ofnais warth ; otro heibio n 
d' orch my nion tyner; 


40 Wele, f' a th gyfraith 
gwna im fyw, o'th 12 yo 
FAU. Rhan 6. 


41 Arglwydd, c ded diy ym , 
* Ty o rym d ewi 
— — n d' _ hof attcb crwa 
126 cablwr hwu 1 hl 
m geneu na — gwir 
4 th farnau hir yw ” we Cy air q 
44 Minnau'n wattadol cadwaf byth 
dy lan wehelyth gyfraith. 


45 Mewn rhyddid mawr rhodio a wnaf, 
a cheiſiaf dy orch'mynion : 
46 A'th dyſtiolacthau rhof ar g oedd 
0 Hobs WORN CTA, 
eb w'radwy wen lawn cair 
* d'air, yr hwn a hoffais : = 


48 Codaf ty nwylaw at dy y ddeddf, 


wwy fyfyr, greddf a gerais. 
Z AIN. Rhan. 7. 


49 Cofiai'th was dy air a'th raith, 
lle rhois fy ngobaith arno: 

50 Yn d'air mae*nghyſur, Ior, i gyd; 
yr hn mae * ynddo. 


PSALM xxx. 


Sr Br gwatwar beilch, ni throis yehwaith: | 


oddiwrth dy gyfraith hoyw-bur 
52 Cofiais (O Dduw) dy Fed exided; 
yn honno rhoed im! G ſur. 


53 Y rau ſion a ofnais yn faith, 
ſyn torri'r gyfraith eiddod: 
54 O'th 90 K y cenais wn yn by. 


CHETH: Rhan 8. 


i, Arglwydd, wyt i mi yn than: ; 
Th air mae f* amcan'innan : 

We: Gweddiais am nawdd ger 
o'm calon, yn ol. Feiriau. 

59 Meddyliais am ffyrdd dy ddeddfau, 
a throis fy nghamraa attynt : 

60 Dy eirchion ar frys a gedwais; 
nid oedais ddim 6 honynt. 2 


we Er i draws dorſ f 2 ilio i, 
dy gyfraith ni anghofiai 
62 xy 20di ganol nos — 1 
dy farnau a Keſais. 5 
63 Cyfaill wyt ir rhai a' th ofnant, 
4 5 a 8 dy evi; at ink 
y nawdd trwy'r tir ſy n i'n &; 
Duw, dyſg i mi dy ddeddfau. 


TETH. Rhan 9, 
65 a. yndda th was, 


noldy ras yn ad 
66 By vg im; ddeall dy air yn ian, 
'Twy'n credu'n gytlawn ynddo. 
67 Cyn fy ngoſtwng; acthum ar gam; 
yn awr wyf ddinam clwaith; | 
68 Da r a grallayiy $0 duc u; 
O dyſg i mi dy gyflamun 


69 Dy air, er beilch * clytio Fug, 
à m calon orug c 
70 Breiſion * hwy z er * my& 
ws” n i a boffaf. | 
linder maith-da ian im” fu 
7 89 dy Hatudocdd: y 
72 Gwell fu im”, gyfraith d'enau glav, 
nag aur ac arian filoedd. 


JOD. Rhan 10. 


73 A'th ddwylaw-gvenaetholt 6 dy hun, 


a rhoiſt im bd te 

O par jm” ddealt 4 air . 
1 af fi dy g , 0 of 

74 * 8 4'th o A tee ne bra; 
bydd llawen — Fi n' weled 

Am fod fy ngobaith yn d air, 
yr hwn a gair ei gly 


275 Duw, bern od dx organ, n deitwnge = 


wehe 
naw dd, er cyfur) im” dy was, 
7 ih ras a'th addewidion. 


77 Dod im' dy dawdd, a byddaf byw 


dy gyfraith yw yn felys : 
78 Ow” 'rad adwyader dder bettch a'm plyg ar gam; 
1 — am d'ewylzs. 


79 Y thai, d Dduw, a'th ofnant dr, | 
troer y rheini atta 

A'r rhat — 4 — er eu maeth, 
dyttiolaeth y Goruchal. 


dded fy ngha zugegen 
1 Un“ — Arglwy | 


Fel na's gorc der yn yh byd 


fy wyneb-pryd à gw'rad 


CAPH. Rhaw 11. 


81 Gan ddiſgwyl am dy iechyd di, 
mae f” enaid i mewn res | 

Yn gwylied beunydd wrth d Lows 
O Arglwydd 4. fi'n ddi 


82 Y mae fy llygaid, mewn ddryeh 
n edrych — 'addewid : pal . 


e 8 eee d'wedais i) 


y'm diddeni A'th iechyd? 


| $3 C Con's wel fel coftrel mewn mg cauz 


ny eiriau cyfion : 
8g Þ Pat 7 yw amſcr dy was di? 
d y berni 'r trawfion ? > 
350 Claas aeg im' byllau; hyn 
ſy'n erbyn dy gyfreithiau : 
86 Gwirione 2 ho d' orch*mynion di; wan, 
cymmorth fi rhag cam faglau. | 


$7 Braidd na'm difent o'r tir ar gais; 
ond glynais wrth d'orch'm Mmynion : 
$$ Po 9 fi, Dduw, i L n glau 
dyttiolacth d' enau ffyddlon. 


L AME D. Rhan 12. 1 
Byth yn y nef d'air ; ; 
wy O Dduw Cab 50 y wirionedd e 
O be des i OCs : herbe iſt y tir it 
na ſiglir mo't amgylel. odd. 


— 


| 91 Safant byth wrth dy farnau di; 


maent iti'n weiſion ufudd: 


9 Oni bai fod dy ddeddf yn dda, | 


i'm difa b'aſai gyſtudd, 


93 A'th orch'mynion y bywhe'iſt fi; WEEN” 
am hyn y rheini a gofiais: 
94 Eiddot ti wyf, Duw, achub fi; 
0 ddeddfau di a geiſiais. 
95 Diſgwyl ty add mac r and ir 
'rwy'n yttyr dy dyſtiolaeth: | 
95 Ar bob perffeithrwydd mae ip 
ond ar d*orchymyn helaeth, 


MEM. Rhan 13. # 1 5 F 


&7 Mor gu (O Arglwydd) gennyf fi 
dy ddeddf di a'th 44 000 
AC ar y rhain, o d 
y 3 fy holl fy ſyr rdod. : 
98 Gwnaethoſt fi, a'th — 2 iach, 
yn ddoethach nam gelynion: 
Can's gyd à mi agywydd 
„ 5 by La holl ore he's Ll 


99 Gwnacthoſt fi'n-ddoethach-(O Dduw ion) 


n4'r athrawon a'm dy ſgynt: 


Oblegid fy my fyrdod mau 


dy dyſtiolacthau oem, nes 
100 Am gadw © honof of cpdeddr dis 7Þ% $1 


4 3 1 . F I 
101 ag ryg r, fel y cadwn d' 
n 


5 


102 Rhag oy farnau ni chiliais i 
can ti a m dyſgaiſt ynddynt; 
103 Mor beraidd gennyf d'giriau iach! 
na'r mel melyfach dyn: 
104 O Arglwydd, a'th orch' mynion di. TRY 
k y gwnacthoſt fi ip bwyllawg : . i bob bed ti 
Ain hynny 'r ydwyf yn casu #1: 1 
4841: 30 NUN, 


». 


{1 


'UN, 


NUN. Rhan 14. 


to Dy air i'm traed | i Uuſern yw; 
a lewyrchgwiw i'm lwybrau : 
206 Tyngais, a chyflawni a waaf, 
y cadwaf dy lan ddeddfau; + 
707 7 Cylluddind A! ſi n awr, Arglwydd da; 
bywha fi'n o dewid: 
10% Boddloner di, 8 Arglwydd mau, 
ag oſtrwin genau diwyd; 


A dyſg im' dy Holl farnau draw. _- 
109 F enaid ſy 'm lian waſtadol: 
Am hynny nid arghofiais chwaith 
dy lan gyfraith ſancteiddiol. 
110 Yr anguwiolion i r ffordd fau 
rioddaſant ſaglau geirwon: 
1 chyfetlornals i, er hyn, 
ond dulyu dy orch'mynion. 


111 Cym'rais yn etifeddiaech lan 
byth weithian dy orch'mynion;: 
O herwydd mai hwynt-bwy y ſydd 
lawenydd mawr i'm calon, 
112 Gottyngais i fy nghalon bur, 

i wacuthur, trwy orfoledd, 
Dy ddeddfau di tra ff'wy 'n y 'byd, 
a bynny hyd y diwedd, 


SAMECH. Rhan 15. 


113. Dych'mygion ofer caſc'is i, 
a'ti; gy fraith di a hoffais : 

r14 Lloches a tharian im' y'th gair; 
wrth dy air y diſgwyliais. 

11 $ Ciliwch, rai drwg, oddiwrthyf fi; 

Nuw cadwat ei gytraith : 

7. fi a' ch air, a byw a wnaf; 

ni wridaf am fy ngobaith. 


117 Ocynnal fi, fy ran Naf, 
a byddaf iach drag'w 

Ac yn dy ddeddfau 1ac 4 
fy llawenydd gwaſtad 

118 Sethraiit, 0 2 „dd, yr holl rai 
a ai oddiwrth d y ddeddfau : 

Am mai oferedd ger dy fron 
oedd eu dych'mygion hwythau. 


Difethaift holl rai drwg y tir, 
y difethir ſothach: 
Am hyn dy dy ſtiolaethau di 


= „ ais i'n a lach. 
127% 


Arglwydd Wr .. | 


7 d a' m eig a 2 
Rig y n 
fy yſpryd i a ofnod 


AIN. Rhan 16. 


x21 Barn a thrugaredd a wneuthym 
na ddod fi y*m cafeion : 


122 O Arglwydd, dyſg ddaioni ith was; 


achub rhag Cas y beilchion. 
$23 Pallai 'ngolwg, yn diſgwyl llawa 
iechyd o'th gyfiawn eirau ; 


x24 Ynoltru e 
E ddeddfau. 


ſg imi'n dda dy 
Dy was wyf deall im dod 
= wybod dy . SIP 
100 "Madwe | W '(Arghwydd) rod roddi barn 


torrwyd dy 
127 ut mh y nag yr 57 088 dy ddeddf di, 
rhon? ai goethi*n berffaith ; 
128 Yu uniawn oll y cyfrifais; 
Caſcais lwybrau 


PSALM cxx. 


PE. Rhan 17. 
129 Rhyfedd yw dy dyſtiolaethauy 


' enaid innau a'u cadw 
130 Egoriad d air yn oleu caid; 
i weiniaid pwyfl a ddyſgodd: 1% SI 
131 Dyheais gan chwant (ODduw "=Y : 
1*th lan orch'mynion croyw- : ' & 
132 Edrych di arnaf ps ar 
y rhai a gar dy enw. 


133 Yn — 221 ar cyfarwydda'nhroed; 
anwired doed arnaf: 

134 O — fi rhag trawſedd 1 
9 9 . a — dy 

L ewyrcha *wyneb ar Was, 
* imi flas dy ddeddfan : | 

136 Dagrau o'm golivg llifo wnant, 
na's cadwant dy gytreithiau, 


TSADI. Rhan 18. 


1 37 Cyfiawn ytlwyt(O Arglwydd Dduw) 
» a uniawen 2 arnau :; 4 
133 Dy dyſtiolaethau, yr un wedd, 


put mewn gwirionedd hwythau, 
139 Fyſerch 1th air am difaodd, 
pan anghofiodd y gelyn : 1 
140 D' ymadrodd purw direy fawr ns 
hoffodd dy was Porchymyn. 


141 Nid anghofiais dy gyfraith 
er bod yn fychan f'agwedd : Vn, 
142 Dy gyfiawnderdi cyfiawn fydd, 
a'th a eddf di ſydd wirionedd. 
2 Adfyd cefais, 1 —— maith; 
y n yw *nigntwch: 
wna im ddeall cyfiawnder gwiws 
* byddaf fy mewn heddwch. 


COPH. Rhan 19. 
145 Llefais 4*m hol! galon; O A. 


a'th ddeddfau, Duw, a 
146 Arnat ti llefais;. ac 51 
a' tli ly brau di a rodiat. 
147 Gwarddais, achubais flaen y d 
wrth d'air yn ufudd gwyliais: 
143 Deffroi ty Hygaid ganol nos, 
0 achos d' air a hoffais. 


149 Gow fi'n ol dy drugaredd ddag 
ywh 


a fi*n ol dy farnaus _ 
I So 4 2 * ſgeler a nesant; 
1 8 ae, An N 
151 1 ee os, Arglwydd Dduw; 
gwirioned y orch*mynion : 
1 32 Gwyddwn fod' dy dyſtiolaethau 
_ gwedi'ficrhawu yn gyfion, 


RES H. Rlian 20. 


0: 


0 Gwel , gwared ar 

| 3 ee e e ? bun 

154 Poo leu 14 na rhyddha fi'n rhodd, 
yn ol ymad d'enau. 


155 Ffordd —— 2 — ſydd bell ian 


oddi urth anghyfiawn ddynion: 
Am nad ydynt᷑ yn ceiſioꝰ p glau 


mo lwybr dy ddeddfau union. 
1586 Dy drugaredd, , Arglw-yd, 3 ami y 


gw na im * n ol Ly Gama 
157 Llawer ſy m herlid r wyf, er hyn, 


g's GD dy lan ddeddfau — —oy 
- 358 Gwelais y traws, a greſyn 
ynt ddirmygu 8 


ciranl ; , 
3 


159 Hoffais 


PSALM CXIX, CXR, CXXI, CXXII, CXXINI, CXXIV, 


— y 1 i 8 , Arghwydd,” 


160 4 r gwirionc 
O Arglwy ar Dory 4 Llyw ge 


th f: 
" Hdd vn paid n Heng 


$CHIN. Rhan 21. 


161 1 gam f/ erlid a wnai ; 
ofn / CryNal 'nghalon : 
1762 6 id d'air wyf lawen iawn, 
fel pe can diyſau mawrion, 


163 Celwydd — a gas ais, 
a hoffais dy gyfreith 
164 I. X. waith bob dydd y rhof it” glod, 


farnau. 
165 Y 4 a gar N cant hedd; 
drwg ni 's goddiwed E 


166 Gwyliais, Ar x nat ant dy * 
gau wneuthud y orchymyn. | 


x67 Py ddedds b fy enaid i, 


68 Am fod fy llwy dy fron 
d ae n n 24 : 


TAU. Rhan 22. 
O'th flacn en, Arghwydd, r neſaed iy nghri; 
* - imi dde 
Gwared fi'n ol d' ym 5” <4 adrodd rhad; 
155 faden ch — 'n wych 
1 Wa draetha 'n 
— ＋ im' q Aae dba 
d'air yn _ "20% 


2 Datgan fy nha 
we ho ; 4 gy fiawn eiriau. 


W dy law fi ar. -gais; 

ifais dy orch'mynion: | ; 
17 ny iechyd, 2'th ddeddf Hd 

18 5 + va m c - 0 
en A mawl 1 

we bed oo komain: 

rwydrais fel oen, dy was O cais 
? Se bymyn. F 


PSALM XX. 
2 Jung y end am ar n 


— — fi —— tn gau 
a a Eno yn bradychu. YN 

3 Dywaid i mi des les neu fael 
1'w gael O dafod diſtryw ? 

4 Geiriau 50 60 llymion ſaethau car, 
2  marwawr 3 


5 nd 1 n er 15 


ch —— * 
AY ion bebyll C TN 


| nhrawf1 
6 Hir y bu f'enaid, y ſut hon, 
ym) hs 4 caſeion an pedo ch, : 1 


Os ſon am a whawn i 
7 2 'n rhyffl yiwch, 
PSALM: ret NO 
a YLIAF o. — 
'daw im' help *w >a" ar ; | 
2 Yr —— #- rhydd im?” ee nel, 4 


21 n a wnacth net a daear, 
3 Dy droed i * 8 f l. 8 4d, 


h Geidw heb hano ; . 
4 Woke, CF fe lan 
heb hun na hepian * 5 


Batt 6 


5 5 e e A 
y Get 


r Argly;ydd yw 
y lygru ni cr 7 y ul . 
"Y nog nid rhydd 
7 Yrlon a'th geidv "Thag pob drwg, 
a rliag pob cilwg 
8 Cai fyn'd a dyfod byth yn rhwydd; 
yr Arglwydd fydd dy Geidwad. : 


PSALM CXXII. 


Dy 'r Arglwydd pan dd'wedent, Awn, 
im” lawen 1awn oedd gwrando : 
2 Sai'n tracd o fewn Caerialem byrth, 
yr un ni ſyrth oddiyno. 
3 Cacrſalem lan, ein dinas ni, 
ei fail ſydd dd ynddi ? i hunan: 


A'i phob yd ynddi yn gutttin, 


a Du et hun à 'i drig 


Can's yno y daw y wr Argh y 
8 yn — — ee rA 1 * 
Ty ttiolaeth Ifrael or drig- 
5 & chlod i'w _ 1 neteide 14 
CSR Bat cadair 35 — ſydd; 
$ eit 


6 Erchwch i'r ay > nk hedd a mawl, 
a llwydd i 'r ſawl a'th garo. 


7 0 Mowy dy Foe dow nne 1 


doęd yr haw dd 1 
8 En ER fy mrodyr maeꝰr arch hon, 
a'm cymmydog ion hefyd. 
9 Acer mwyn ty 'r Arglw wydd cin Duw, 
hwn ynot yw'n rhagouol: 
O achos. hyn yr arch: arc! 
i ti ddaioni rhadol. 


PSALM CXxXIII. 


11 ngolwys at y ne 
(fy Nuw) x 0 le dene 
2 Fel y try gweiſion eu llygaid 
115 d on lou meittraid __ 

ygaid llaw-forwyn, ar 

a ddilyn ddwy 100 meittres % 
Diſgwyli 82 n — gong Bauwpr )'r un wedd 

y gynnes, 


$ Dy ngwdd, Argivydd, can. 


ye ba h ian, 
Gan watwar y tyn a'r 
yr ym yn llawn boenedig. 


PSALM OXXIV, 
A'r amfer, yn dai ymgel, 
Dai Iſrael cg yn dd 


rglwydd nef oni 0 fod 


Ai arfod gyd 4 nyni%; 
2 Gro: a ni oni bai ei fod, 
Ro dacth wrth-drafod en 
an godod di'n poeni. 
1 * yn — p 
4 Y dyfroedd a'n boddaſent ni, 
a'n dan gefnlli' buan ; 
Cinoyddatont droſom, fel apud dw'r; 
Bendiga lr truani. 
Tor ei law a droes; 
v2 ef 1 — mo honom 
Yo Yiglyfacth iin rhvwygo'n frau, 
i'w gwag efeiliay lymion. 


7 Ein 7 aeth yn rh dd o lyn, 
W Lee 
Rhwyd yr adarwr 

a ninnau aeth yn rhyddion, * 


o 
$ Eia 


PSALM CXXIV, CXXV, XXVI, 


$8 Ein holl gynhorthwy ni, a'n llwydd 
yen nerth yr Arglwrdd hawddgar * 
Yr hwn, trwy waith ei ddwylaw ef, 
a greawdd net a daear. 


PSALM CXXV. 


AW L a mddiricdant yn Nuw Ton, 
byddant fel Scion fynydd, 
Thwn ni ſyfl: a'i ſylwedd fry 
a bery yn dragywydd. 
2 Fel y ſaif fail Cacrfalem fry, 
2'i chylchu mac mynyddoedd : 
Felly yr Arglwydd yn gaer ſydd 
dragywydd cylch ei dd. 


3 Er na orphywys u dig cledd hir 
yr enwir ar gy fiau niaid: 
Rhag i'r thai cyfiawn cftyn law, 
8 AE 88 _— a 
4 O Arglwydd Dduw, yn bryſur gwna 
i hob dy1n da ddaion). 
Sef union attat ti yn glau | 
y bydd calonnau'r rheini. 


5 Onid y dry gddyn, Duw ati gyr 
od a gweithwyr 1 
ewn drwg ymdrocs, felly ymdrecd ; 
ar Iſracl boed — a 


PSALM CXXVI, 


PAX ddychwelodd ein gwir Dduw Ion 

— Solon —— 
or nnym byn un, 
a — — ban nefolaidd. 

2 Nyni à 'n geneu yn dda'n 

gorfoledd ar ein tafi 

Ym mhlith cenhedloedd d'wedynt hyn ; 
Fe wnaeth Duw droſtyn' yſtod. 


3 Vſtod fawr a wnaeth Duw yn wir, 
ein dwyn vn tir cynnefin : 
O gaethiwed y gelyn llym ; 
am hyn yr ym yn chwerthin. 
4 O cynnull ein gweddilhon ni; 
tro adre*? 'r rheini cilwaith : 
Gan dy lif-ddyfroedd fel y gwlych 
y dehau ſych a diffaith, 


Y rhai ſy'n hau mewn dagrau blin, 
4 hwynt-bwy dan chwerthin medant: 
Felly, f Arglwydd, dan droi y byd, 

dwg ni i gyd 1'r meddiant. 
6 Y rhai dan wylo acth o'r wlad, 

fel taflu had *rhyd gryniau : | 
Trwy lawenydd y dont ynghyd, 

fel caſglu yd yn dyrrau. 


PSALM CXXVIL 


* Ty ni adeilado 'r Nęr, 

ai'n ofer gwaith y ſeiri: 

A'r ddinas hon ni's ceidw cf0, 
ni thycia gwylio ynddi. 

2 Os bore godi, os hun hwyr, 
a byw trwy lvyr ofidio; 

Ofer i gyd: Duw a rydd bun 
f bod thyw un a'i caro. 


ac yn ei law ei f: 


| Ard folly "mace? 
— — 


cxxvn, CXXVIN, CXXIX, xxx. 


5 Saw!” honynt ſydd Yi wifr yn lawn, 
mac 'n 7 nd bow 1awn £1 jon: 
radwyddir, pan ddel man 


Hwy ni's r 
— anddiddan a”u gelynion. 


PSALM CXXVIL 


Ofno'r Arglwydd n ei fj 
a 5 — We del 892 


1 ey og 0 ynnill gwaith dy law, 


a blith y daw i tithau. 
3 wraig ar du dy dy is nen, 
fel per winwydden ffrwythlon : 
Dy blant ynghylch dy fwrdd, a fydd 
fel olew-wyddd blanhig:on- 


4 Wele, fel dyma'r modd, yn wir, 
bendithir y gwr cyfion : 

A ofno'r . Dduw yn ddwys, 
rhydd arno bwys ei galon. 

5 Cei Pur fendith gan Dduw Ion, 
bydd dithau, Scion, ddedwydd : 

Fel y gwelych, à goleu drem 
Gaerſalem mewn llawenydd, 


6 Holl ddyddiau d'einiocs. Plant dy blant, 
cet weled llwyddiant iddynt: 

Ac ar holl deulu Ifrael, 
daw hedd diogel arnynt. 


PSALM CXXIX. 


11 gwaith cefais mar, 
Ifracl yn aur dyweded : 
O'm hieuengetyd hyd yr awr hon, | 
fe wyr fy mron eu ity mmed. 
2 A llawer gwaith y cefais lid, 
o'm gw.in jeuengctyd allan, 
A blin gyttudd ar lawer tro: 
ac etto nim gorfuanꝰ 


3 Yr arddwyr arddent y cefn mau, 
trwy rwygo cwyſau hirion : 
4 Y cyfion Ner torrodd yo frau 
bleth- didau'r annuwiolion. 
5 Pa rai bynnag a roiſant gas 
ar degweh dinas Scion, | 
Gw'radwydder hwynt, cilient i'w hol 
y rhat annuu iol creulon. 


6 Byddant fel y glas wellt a fai 
ar bennau tai yn tyfu : 
Vr wen ſydd, cyn y tynner fo, 
vn EW WO, ac yn methu. 
7 Ni leinw'r medelwr ei law ; 
ni chair o honaw ronyn : 
I'r caſg}wr ni's tal ddim moi droi, 
na'i drin, na't roi mewn rhwymyn, 


$ Fel na bai byth gwiw gan y rhai 
na'r a dramwyat heibio, 
D& wedyd unwaith, Duw a ro llwydd : 
neu, Arglwydd a' ch bendithio. 
PSALM CXXX. 

R dyfnder gelwais arnat, Ion: 
O 2 0 Frets) tirion, goftwng 
Dy gluſt, yſtyria y llais mau, 

clyw fy ngweddiau teilwng. 


Duw, pwy a ſaif yn d i 
1 acres = nviecdd? * 


Ond, fel y' th ofner di yn iaw 
b yr wyt yn lawn eld. } oh 
Diſgwyliais ff A dd rhaid 
Sion ena ane nth fy raid; 
Rhois fy holl obaith yn ei air; 
6 F”caaid a gair yn 3 
4 


PSALM OXXK: a o xxxn, xxx, CKXXIV, CXXXV, 2 


Ac am yr Arglwydd li 
fwy 81 whey addi fri, Led... 


AG ain bob ven aw, 1 — 


elo'r Wav 


4 Un wedd diſgwylied W. 22 ba f 


yn ddirgel am yr Argl 


Can's mac nawdd gyd-4'r Ar . ih, 


mae ynddo ef rywiowgrvwy 
Ei drugareddau ant ar led, 


fe rydd ymwared igi Hau. 
yad ymw 1. 121 'byn .. | 0 1 eb 
fo'i tyn 0'i holl ddrygioni. Py AO. 


8 Feweryd Iſrat 


on es CXXXI. 


VI fy nghalop vi by falch chwydd, , 
, na dim under 
Ni chodaie Snitch drahaus Wg 


i'm golwg, o dra uchder. 


Ac ni rodiais yma a tra, 1 Rr 


i dreiglaw au mawrion: 
Ni. fanwl chwiliais am wybod 
rhyfeddod a dirgelion. 


2 Goſtyngais r mewn pry 
fel pan d dads yd herlod ; ol 
Fy enaid ſydd fel un a fu © | 

edi adde y teu. n barod. 
3 Ond diſgwylied ty Iſrael - 

wrth wil Argivyda or Þ 1 5 
1 r 0'rP ra 
derfyn, yn — 


- PSALM CXXXII. 


Coſia Ddafydd, fy Nuw N 
O a'i holl wrth-Hind hehe 
2 Pa lw adduned a rocs fo 
i Dduw Iago, gan dd'wed 
3 Nid af o fewn pabell fy nh 
a'm gwely mwy ni's dringat ; / 
4 Ni roddat i'm dau lygad hün, 


amrantun chwaith ni chyſgaf; 


5 Nes caffwyf gyfle, yn ddi rus, 
i Arglwydd grymmus Iago: - 
6 Wele'n . ene fod 
le o breſwylfod 7 
Cawſom hi 2 e- dd d y coed 
7 Pawb doed uren: é 
Awn, ym ö m_ ufu ddhaed, 
wrth ei Se drae yn union. 


8 F' Arglwydd, cyfod ith ego be. 5 


a'th arch o rymmus fawre 
9 Gwiſged d'offciriaig gyfion frainty 
gwiſged dy ſaint wirione 
10 Er mwyn Dafydd, 
na thyn dy ras yn id og: 
Ac na wrth/neba di, er neb, 
mo wyneb dy Ennciniog. | 


11 I Ddafyddrhoes yr Ion Iw gwir; : 


a chedwir hon heb wyredd: . © ano 


O frwyth dy gorph 7 1 ar r dy fainge 
it' iraidd Fudge i cited 

12 Fy nedd 

of 8 di os cad want: ö 
nan 1 blan, o gaingc i gaingc, mes 
hwy ar dy fainge a Al cu „ e 


13 Can's lwydd, o ſerch a ook. 
i K — 2. ad Solar 
I drigo — * ei fry d, 


gan eiriau 2 8 3 
14 Hon pv Is af 8 e bs . 
82 | 


o lwffder yn 


5 = 


152 3 rp ba yr br ho 


Don wa, "SF 


OY Ac Ifrael 


u am C = bs 5 


| | "5, Bendithiaf hi del at ly d di ball, 


à i thlawd d 


16 A Weir, med Duw Na, | 


y gwiſgaf ei heglwyſwyr: 
A rhoddaf yngenau po 


h ſant 
o'i mewn, ogoniant fallwhr. / 


ig Paraf hyn oll, ac felly bydd - . 


corn non ydd yn goronog : 
elly darperais, gan fy mbwyll, © 
brit ganwyll iim Henneiniog. 


fi *. Am 1 rr o hob parth 


is. be warth a gw h wydd; 
yd i'w goron fo 
— medd yr Arglwydd. 


PSALM CXXXIII. 
E LE, fod brod d 
V od. dda, mor e ace! 


2 Tebyg i olew o'fawr werth 


mor brydferth ar y gwiſgocdd : | 


of Fel pe qiſgy nai draw o'r nen, 


'r hyd bart a phen offciriad : 


Sef barf Ajon, Si vilg4 9d, 


yn hyfryd ei aroglia 


3 Fel 50 pes diſgynai gwlith Hermon 
Lis | 0 ys on 2 — 5 lu 
e rhwym uw fywyd, a 
| ei fendith, yn dragywydd. * 
bps cxxxiv. 
E LE, holl weiſion Arglwydd nef, 
hendithiwch 2 lle 'rydych 81 
Yn tefyll yn nhy Ddutꝰ 
a't gyntedd diddos a 5 
2 Dyrchefwch chwi eich dwylaw gan 
yn ei gyſfegr-lan anned 
A bendithiwch, 4 chalon ru $740, 
yr Arglwydd yn gyfanned 


? 3 Yr Arglwydd, &i ddeheulaw go 


wn a wnaeth nef a dacar, 


| A roddo ei fendith, a'1 


i Seion, ddinas hawd gar. 
PSALM CXXXVE 


| O 1 enw'r Arglwy dd nef. 


ei weiſion cf jolie nowch: : 
2 Y rhai a ſaif i*'w dy a'i byrth, 
i'n Duw, og {= ted pe cenweh. 


* FAY s da yy; 
lod rr Ior byw a 


5 Cenwch ei glod dros yr holl fa; 


a hyfryd yw y teſtyn. 


40 r yp ak At Iwydd A'i br 

ef a etholawdd Iago: 

i ir myl y trig, 

yn deulu unig id | 
5 Can's mawr yw r Arglwydd vn ci lys; 

mi wn yn hyſpys hynny : | 

Ym mhell uwch 3 r holl dduwiau man 
C? mac'r Arglwydd glan, ali allo, 


6 Hyn oll a fynnodd a wnaeth a 
'n uchder nef eithafon ; 


Ar ddaear, ac yn y mor can, | 


a a holl ddyſndcrau 'r eigion. 
34% O cithaf dacar cyfyd tarth ; 
daw*'r mellt o bob parth hwythan : 


Ry * Ac oer dymhe! : ſtlocdd, gwlaw, de | 


a godynt, o'i dryſorau, 


Yn nhir yr Aipht, dy "er * 
a mir pla, y trawydd : „ 


F. 


20 


= ” 
— — 


on 


Tr oth 
Cyntaf+ 


* 


Cyntaf-anedig o bob un, 
* 3 G, hap, a Jaddodd. 4a! 
9 I th ganol di Aipht greu 
rhoes Duw arwy adi 70 
Ar Pharo a'i holl weiſion i gYd; 
dug uwy'r holl fyd orfoledd. 


10 O nerth ei fraich efe a wnaeth . 
lawer cenhedlacth feirwon : 

A lladdodd lawer, yr un wedd, 
0 ben brenhin'edd cryfion. 

11 1 * r Amoriaid Schon far, 
ac 04 cawro Faſan: 

A'i un ddinyſtriad arnynt aeth, 
a holl frenhiniactli Canan. 


12 Au holl diroedd hwynt-hwy i d, 
yd au holl fywyd bydol, * 
ſrasl ci roi a wnaeth, 
yn etifeddiacth nerthol. 
13 Dy enw (O Arglwydd) a'th nerth cry” , 
a bery yn dragywydd : 
Ac o genedl i genhedlaeth, 
dy goffadwriaeth, Lywydd. 


14 Can's ar ei bobl y mags ef farn, 
yr Arglwydd cadarn cy ion: 

AC yn ei holl lywodraeth bur, 
1 7 doſtur wrth ei weiſion. 

15 V delwau oll, gwaith dwylaw-yn', 
a dyfais dyn an yddlon ; 

O aur ac arian, dyn a'u gwnaeth, 
o hil cenhedlacth WE1g10N, 


16 O waith dyn, geneu rhwth y ſydd, 
hcb ddim Wterydd iddy 2 

Ac mae llun lygaid mawr ar ned, 
a'r rhai'n heb weled gronyn. 

17 Dwy gluſt dynion ſydd i bob un, 
heb glywed mymrun etto: 

Eu ſafn yn ehang, ac ni chaid 
na chwyth nac enaid ynddo. 


18 Un fodd à'r delwau, fydd y rhai 
a'u gwnelai hwy nt a'u dw ylo: 
Ac ni yw well na'r rhai” n yr un 

5d n' a ymddiriedo. 
19 Ty lirael na choeliweh chwi, 
ty Aron, Lek ufudd 


20 Prrhayn ddim, ond i'r Ar bende, | 


bendithiwch cn dragywy 


21 Bendithier fyth mar Enw'r Ion, 
o Seion hen, a barchem: 
Bendithier, moler ei gnw 
ſy'n trigo yog Nghaer-Salem, 


PSALM CXXXVI. 
Men yr Arglwydd 5.— da 4. 


molienn ch Dduw y Liywydd 
an's ei drugaredd ooh fry 
a bery yn dragywyda 
2 Molwch chwi Dduw y duwiau' n dd, 
Ac Arglwydd yr arglyyddi: 
4 Hwn uni 


a wnaeth, wyrthiau mat. 
trwy C1 #1 


irfawr ddaioni, 
S a 'i n . wych b 


6 A'r ddacaren, a'r 1 
Y rhai 909 pif, ſylwedd F 
ac 1 gyd o'i drugared 
7 R hwn a wnacth — mawr 
3.8 re a't - 0 d: 
9 Haul y dy a'r lleu Row” 'y 
i ddangos ei drugaredd. * 17 


10 R hwn a d'rawodd e 1 wad 1 | 


a J * anedig ynd 


- . 


* 


T+Y 


PSALM oxxxv, CXXXVI, cxxxvn. 


11 Ac a ddug Iſrael i' r daith, 


12 A hyn trwy law gref, a braich hir, . 


ac ymaith ou holl gyni. 


o rym ei wir ogonedd : 
13 A hollti'r mor coch yn ddwy ran, 
o anian ei drugaredd. 


14 Dug Ifrael i'r lan yn 


Wich; 
fel dyna ddrych gorfoledd : | 
15 Yſgvtio 22 A'l Ro lu; 
a hyn fu ei 


16 A dwyn ei CO Floedd, yn A Wal Wo 


. trwy wledydd dyrys anian: 


+ 17 Taro brenhinoedd er cu mwyn, 


ac felly *dwyn hwy allan. 


13 Lladd llawer brenhin cadarn llon ; 
19 Sef Sehon yr Amoriaid : 

20 AC Og o Faſan, 2 — wedd, 
oi fawr druga 

21 A'u holl diroedd hw bear i gyd 
eu rhoi yn fywyd b | 

22 I Iſrael ei was, — 
yn etifeddiacth nerthol. 


23 Hwni n cyſtudd a'n cofiodd ni, 
oi fawr ddaioni tirion: 
24 Ac a'n hachabood yn ddifwrth 


- oddiwrth ein holl clvnion. 


25 Yrhwn a 1. mbyrth bob > thyw gnawd, 


yn ddidlawd oi drugare 
26 Clodforwch Dduve B Brenhin y nef ; 
rhowch iddo ef ogonedd. 


Aoluch Ar gliuydd yr argiuydd 555 


Dab'r duwiau, Ton unveh ben "pob hon 


ben peb rhi 0 amy 


tO 1 


* 


a Hunnen y drugare 


- 
Ef 
* 


PSALM CXXXVIL - + 


P AN oeddym gaeth ym Mabilon, 


ar lan prif afon groyw, 


 Mewn coffadwriaeth am Scion, 


hidlaſon ddagrau'n loyw, 
2 Rhoddaſom ein telynau *nghrog 
ar goed canghennog irion, 


4 Lic yr oedd preniau Ar * 4 | 


- 0 ddeutu glan yr afon 


3 Y rhai a'n dug i garchar nc; | 


171 ni vn ffraeth gofynen', 
A nn bruddion, gerddi Scion ; 


vſywaeth peth m's gallen 
4 O Dduw, pa fe 4 canai neb 
(rhoem ateb yn ried; 


I chyvi © gerdd ein 


arglw 
a ui mewn gwlad eſtro * 


5 Os 4 Caerſalem o'r cof mau, 
- anghofied dehau ganu : 


6 Na throed fy nha 7 oni bydd - 


A ki'n ben llawenydd imi. 


7 Cotia di, Dduw, blant Edom lem, 


yn nydd Caerſalem hawddgar-: 


' Noethw ch, dynoethweh (meddei rhai'n) 


ei mur a'i main i'r ddacar. 


| + Bydd gwyn eu b 99 a wacl 


iti, merch Babel r 


Yr r unrhyw ſeſur, gan Yo oy 


1 ninnau fel y gwnaetholt, , 


” Y ſawl a gym ro dy hlaut di, a 


33* 


bo'r rheini fendigedig, +. 


Cc a darawoy'r eppil tau 
.A'u pennau wrih y cerrig. 


bl 2 OM 
. &# S& 


PSALM . - 


*.. 


PSALM 
PSALM CXXXVII. 
HOF fawrglod iti, fy Nuw Ion 
Rs o ddyf Ro N "#7 a 
dd holl angylion y y nef, 
Am Bus bogef, h foli 
2 Ymgrymmaf tu a'th fantaidd dy, 
e 
th enw mawr, uwch- 
a th air dif8th wirionedd. ; 


3 Y dydd rr. 

Ino y nerthaiſt, A Phref bl blaid, 
fy cnaid i, oedd egwan. 

4 brenhinoedd y ddaear hon, 
a rhoen” it' union foliant: 

Addolent Sg ir-Dduw ni; 
can's d'eiriau di a glywſant. 


5 Yn ffyrdd L 1 yr un wedd, 
ac am ei Fawredd, . 
Gan ddangos trwy'r holl fyd ei fraint, 
a maint yw ei — 
6 Uchel 75 Ir etto fe wel 
4 en 4 my ddynion : 
el o hirbell, er cu plau, 
. a'r — 


7 * | dai yn ae arnai ir byd, 
ys d eilwaith :; 

Gan 45 i ddwyn dy was 
oddiwrth = 2 maith. 

$ Yr Arglwydd a gyflawna à mi, 


Duw, dy ddaiom rha Aw, 
Ac yn e dag 
na wrthod waith debe, 


PSALM CXXXIX. 
1 men — * chwiliaiſt fi; 


| 2 1 8 bags, Cond, 9 hyn, 
n ei dd 


0 U fy Hoch 
0 Fad iti' byſpys: * 
N Nt 00s air na's gwydd ci 
ar flaen fy nhafod ofnus. 


'm hol ac o'm I Uuniaiſt; 


law 2 ddodaiſ arna 
eith mi 
hi ni's — $5 90h 


Iba e A 
7 i' mguddio rhag dy vi 2 


le ffoaf 
gt e Edd 0d epd | lathlyd? 


3 Os ——— tu a'r nefoedd fry, 
wyt ynou th dy perffanth 
Os tu ar dyfndwr — tro, 
wyt of yno eilwaith. 
9 2 adenydd bore wawyr, 
d i for mawrabial; 
-_ Yno bydd dy ddeheulaw 
i'm tywys i, 2m cynnal. 


11 A phe meddylivn, yr ail 2 hs 
ym io mewn tywy 
y nos fel banner dy 
mor oleu fydd wa a olwg, 


12 Nid dim tywy ; rr oe Pl ti, 
goleuni ha 
Ar ddau i ti maent "un th 


_ y tywyll ar gol 


Da! gwyddoſt y di 3 
2 e 


* 


CXXXVII, CXXXIX; CXL. 


r6th fy mam pan oeddwn i 
Yoon no tydi a” m l 8 


14 8 s rhyfedd iawn fi, 


a a'th — * ſy ry 
'm henaid a wyr hynny'n dda, 
a hon a wna wn 


15 Ni chuddiw rhagot tis 
— * dirgel, 

Fel llunio dyn I aear hoy, 
o fewn pridd _ el, 

16 Dy lygaid awe ant fy nhrefn wael, 
cyn 1205 gacl perffeitlilun: 

R oedd pob peth yn dy lyfr yn lawn, 
cyn bod yn iawn un gronyn. 


17 Mor 1 1 ym' 10 
mor fawr yw tum y rheini! 
18 Wrth 2 amlach gwn yw bod 
na 'r tywod © rifedi. 
Myfyrio pan yf fi 
Fe 38888 à thi yn ewblal. ay lid, 
uw, Pa achos, yn dy 
na leddid yr — 


0 Dow's pe coſpid rhai or rhain 
wa dyn arwain traha 
rth Ft grace _—_— fo — d'wedyd, 


20 Fu rhai am 2 f' Arglwydd 
"ty n tracthu pethau i . n 
A — — ee ibris eu 
raſant d' enw'n —4 


On'd cas O Dduw Ion, 
9005 holl ll gaſeion Bw — d? 
d gennyf fi bob dyn 
* _ n —— erbyn hefyd ? 
22 A of — y caſcais hwynt : 
ynt fel 2 ar nt gelvnion. 
23 3 chwilia 77055 — yn hy: 
cei hynny yn fy 


Du f eee ? 

. 2 054 ga eee F 
wel fi, t , dw 
dod fordd Kent > ymy. 


PSALM CXL. 
—— y pry waver cee 


ry — 
Tn 


a chaſ; T 5 brad RY 49 


3 — ow — = n tec wau, 
mion: 
oec. at. —＋ aa yn — 
dan eu gwefu 


ä 4 Rhag y dyn drwg, 8 


* n "my r lliaws 


_ _— 
5 i. fy gat Iwybrau. 
ilch cuddiafant fagl a rhwyd ; 
2 hon n goſodvwyd «map oh 
ra i ddal fy nhroed, 
ed oed — 8 


e wrth f? Arglwydd, Fy Nuw wyd; 


tyn fi o'u rhwyd a 


be doh fn 
5 r e calon: 


Ti a roiſt gudd dros fy mhen 
* yr arfau _. 


yn ny 


, 6fn ap . ei b: ; 


PSALM 


Rhag ei wneuthur ęfo yn gry”, 
a' fyn'd Jp rhy drahaus. _ 
9 A'u holl ddymuniad drwg i mi, 
a'u rhegain weddi greuton : 
Y rhai'n yn llxyr a ddont ym mben 
y capten 0'm caſeion. 


ro Syrthied arnynt y marwor tan, 
ac felly lloſgan' ymaith : 

Bwrier hwy mewn cceufoſydd nant, 

fel na chy fodant eilwaith. 

11 Dyn llawn ſiarad fydd anwaſtad; 
ni ciftedd ef yn gryno : 
drwg a ymlid y gwr traws; 
o hyu mac'n haws ei gwympo. 


12 Da gwn y rhydd yr Arglwydd dal, 
i ddial cam y truan : 

Ac y 1awn farna y dyn tlawd, 
ſy'n byw ar gardawd fechan. 

13 Y rhaicyfiawn, trwy yr holl fyd, 
dy enw a gyd foliannant : 

A'r holl rai union, heb ofn neb, 
o flaen dy wyneb trigaht, 


PSALM CXILI. 


O BRYSIA, Arglwydd, clyw fy llais; 
o brytur gelwais arnad : 
O'r man lle bwyf gwrando fy Uef, 
a doed i'r ncf hyd attad. 
2 Fy ngweddi ger dy fron a ddaw, 
y gan godl SIT 2 4 — 
u arogl darth ac aberth hWyr, 
fel union ddiwyr letel. 


3 O Arglwydd, goſod, rhag gair ffracth, 
gadwraeth ar fy ngeneu : 
Rhag im” gam-dd'wedyd, goſod ddor 
ar gyfor fy ugwefuſau. 
4 Na 8 *nghalon at ddrwg beth, 
- ynghyd-bleth A 'r annuwiol: 


Nac mewn cyd-fwriad gwaith neu wedd, 


rhag twyll eu gw ddainteithiol. 


5 Boed coſp a cherydd y cyfiawn 
fel olew gwerthlawn arnaf : 

Ni friw fy mhen; po mwyaf ſo, 
mwy troſto a weddiaf. 

6 Eu barnwyr pe bwrid i'r llawr 
ar greigiau dirfawr dyrys: 

Gwrandawent ar f* ymadrodd i, 
a chlywent hi yn felys. / 


7 Fel dangos cynnud o goed man, 
a fwrian' *rbyd y ddacar; 

Mae 'n heſgyrn ninnau, yr un wedd, 
* mron y bedd ar waigar, _ 

8 Mae *ngolwg, a'm holl obaith i, 
Duw, arnat did hunan: : 
Duw, bydd di 'n unig yn fy mhlaid; 

na fwrw f* enaid allan, 


Cadw fi, Arglwydd, rhag y rhwyd 
© hon a oſodw 4 : 
elm yr annuwiol, hoenyn main, 
rhag ofn rr rhai'n fy maglu. 
10 Vr anwireddwyr, *b ado un 
cwympant eu hun i' rhwydau ;_ 
Ymddiried ynot tia wnaf,, 
ac felly diangaf innau. 


PSALM CXLII. 
HOJS weddi ar y Iwydd nef; 
OI i ar n nef; 


yn llym ty llef ymbihais; 


3 A'm holl fyfyrdod ger ei tron, 
om calop, y tywelkas, 


CXL, CXLI, CXLII, xl. 


Ond pan ſynegais it' fy nghur 
e 
a ti a'r ma 
N i mi faglau, p | 


4 O'r tu deau nid oedd im? neb, 
trown ft” wyneb, a'm hadwaenal »* 
b, o du ny byd, 
yd a *'mgeleddai. 


efais, wrthyt d'wedàis, 


aith wyt ti yn wir, 
a'm rhan ya nhir y bywion. 


6 O yſtyr, Arglwydd, faint fy nghri ; 
wyf mewn trueni digilon : 
Rhag fy erlidwyr gwared fi; 
mae r rheini yn thy gryfion. 
7 O garchar caeth fy enaid tyn; 
dy enw am hyna folaf : 
Pan weler dy _ fy rhan, 
y cyfion twy attaf. 


PSALM CXLII. 
GLYW fy arch, O Arglwydd mad, 
Fa Chad gweddio: 
O'th wirionedd, a'th gyfiawnedd, 
ofynaf it' fy ngwrando, 

2 bn ddos ir ep Aches 

pa les imꝰ w 
Am nad oe dyn byw ger dy fron 

yn gytion, pan ei teimler. 


3 Y gelyn a erlidiodd f* oes, 
" mewn lwch y'm rhoes i orwedd: 
Fel y rhai meirwon, a fai 'n hir 
is tywyll dir a4'u hannedd. 
4 Yna fy yſpryd, mewn blin ing, 
a fu mewn cyfyng-gyngor : 
5 Ac ar fy nghalon drom daeth braw. 
Ond wrth fyfyriaw rhagor, 
Mi a gofiais y dyddiau gynt, 
a helynt gwaith dy lo : 
Am 15 myfyriais, fy Nuw Naf, 
am hyn myfyriat ctto, 
6 Fy nwylaw attat rhois ar led, 
A EN: 
m danad f* enaid y wir. 
un wedd A 'r tir Rene 


Yn ebrwydd yn rhodd, 
Gale ad, pation N end: 
Rag i mi tyned i'r pwll du, 

fel rhai a ddarfu by w yd. 


8 Par im' ar frys ene naw dd; 


can's ynot hau Cc : 
A dyſg inv rodio dy cya rhad; 
can's f enaid attad codais, 
9 A R fi fy dow a'm Hidn, 
y ngelymon : 
Am fod ly ebe gyd A thi. 
10 O dyſg i mi d' ewyllys; 
Can's tydi gourty Du mau: 


boed d d tau i'm tywys 
Ar yr in yn y tir; © l 
dyna dy wir ewyllys. 


11 Duw, er mwyn d' enw, fi bywha, 

a helpa f enaid tyner : : 

o ing, Duw, cais ei 

ac er mwyn dy 8 
12 A gwnaar yr elynol blaid,. 

caſeion f” enaid, gerydd : 
Difetha hwynt, er mwyn dy ras; 

can mi wyf dy was undd. 

PSALM 


— ' > OY es. —— N 


PSALM CXLIV, CXLV, cxlvl. 


PSALM CXLIV.. 


ENDIGAID fo'r Arglwydd fy nern; 


mor brydferth yr athrawa . 

Fy nwylo i ymladd, a'r un w | 
ſy myſedd i ryfela! _ 

2 Fy nawdd, fy nerth, fy nug, fy nghred, 
fy nbwr, ft yinwared ung : \ 

Can's trrwyddo ef fy mbobl a gaf 
danaf yn oſtyngedig. 


3 Pa beth yw dyn, dywaid, O Dduw, 
N. it 8 | | ; 

mab dyn pa beth,ydyw f 

fych o hono'n darbod ? : 

4 Pa beth y] dyn? peth yt un wedd 

à gwagedd heb ddim ofhono : 
A'i ddyddiau 'n cerdded ar y rhod, 

fel cyſgod yn myn'd heibio. 


5 Goſtwng y nefoedd, Arglwydd da, 
ac cdrych draha dynion : -—- - 
Duw, cy ffwrdd &'r mynyddoedd fry ; 
na iddynt fygu digon, 77 
6 I'w gwaiſgarhwyvt, gyr fellt i wau 
Ag ladd, gyr * tanbaid : 
Diſgyn, tyn fi o'r dy froedd mayr ; 
l — 45 0 law'r C 


'a dcheu-law ſy, Jr un bwyll, - 
ddeheulaw yl! a choegni. . 
9 I ti, Duw, canaf, o fawrhad, 
yn afar, ganiad newyded:; © 
Ar nabyl, ac ar 4 g-tant, i 
cci gerdd o foliant beunydd. 
10 Duw i frenhinocdd-rhoi a Wnaeth 
ei ſwcracth at iawn-reol: | 


Dan ymwared Dafydd ci was 
N cleddyf —— niweidiol. 


un Daw, gwared, achub fi wrth raid, 
ant 


rh eftroniaid digus; _ , 
Au 3 n yn llawn © fralfdler gau, * 
a'u dehau yn dwyllodrus. 


12 Bydd ein meibion, fel plauwydd eu, 
Or bon yn tyfu 'n iraidd : | | 
A'n merched ni fel cerrig nadd 
mewn conglau neuadd ſanctaidd: 
13 A' n conglau llawnion o bob peth ; 
a'n deſa d difeth gynnydd, . 
Vn filoedd (mawr yw 'r Ihyyddiant hwn) 
a myrddiwn in heohydd- | 


A'n hychen cryfion dan y wedd, 
* 2 ac vn Honydd: b. : 
Le 

na 'n hea , | 
15 Dedwydd yoyw y bobby 
à phob peth folly ganddynt : | 
igad yw 'r y rHai *n y dd 
A r Arglwydd yn Dduw iddyht. © 


PSALM XIV. 
M #th fawrygaf di, f Nuw; 


can's tydi yav fy Liywydd : 1 
Bendithio dy enw byth a wnaf; 

mi a't molaf yn 588 0. | 
2 Dy cnw a folat ti bob dydd, 
a'th glod a 7 heb orphen: 
3 Yr Arghyydd f\ 
ai fawredd ſydd 


4 Cenedl wrth genedl a ront fac 
F * h | 

Gan dann dv nerth * by, 
2 d wedyd dy Svahe dbb. 


ddiben. 


bt 


dd glodiayes heb wedd, 
he z #1 


AI <1 þ 
4a * 


5 Amdy ogonedd mar, fy Naf, 

mynegaf, a'th gadernid: 

6 Son am dy bethau ofnadwy, 
gwnant hwy a minnau hetyd. 


| 7 Llwyr goffadwriacth *honot ti, 


a'th tawr ddaioni, dracthant: 


Ac o'th gyſiawnder, fy Nuw lon, 


lafar don, y canant. 


£ : 8 Scf graflawn yw ein Harglwydd ni, 


ac o doſturi thy ſedd: 
Hwyr ac anniben yw i ddig; 
lawnfrydig i drugaredd. 


9 Da yw yr Arglwyddi bob dyn, 
a't nodded ſy'n dyciannol : 


Ad ar ei holl weithredoedd cf 


daw nawdd o'r nef yn raſol. 
10 Dy holl weithredoedd di th lwydd, 
O Arglwydd, a'th Slacforant : 
Dy wyrth pan welo dy ſaint di, 
y rheim a'th fendithiant:; 


11 Gan ſon am drugaredd a gras 
y d' yrnas, a'i chadernid : 
Fel dyna'r gerdd ſydd yn parhau 
yn eu gencuau hyfryd. 

12 Fel y paront, trwy hyfryd glod, 
© gydnabod th deyrnaſiad, 

A'th nerth ym myſg holl ddynol blant, 
* a'thlawa ogoniant gwaltad. 


13 Brenhiniaeth dy d'yrnas di fry 
2 bery yn waſtadol: _ 
A'th lywodraeth o oed i oed 
hon a roed yn drag*wyddol. 
14 Yr Arglwydd cynnai ef yn llon, 
y rhai ſy *mron gy cwympod ; 
Ac ef a gyfyd bawh, yn wir, 
a'r a oltyngir iſod. 


15 Wele, mae lygaid yr holl * 
0 ; 


yn diſgyyl wrthyd, Arglwy 
Tithau a'u porthi hwynt i gyd, 
bawb yn ci bryd, yn ebrwydd, 
16 A phan agorech di dy law, 
o honi dau diwall-faeth ; - 
D' ewyllys da yw graborth byw, 
. a hynny yw eu lluniacth; 
17 Holl ffyrdd yr Arglwydd cyfion 
- X1 wyrthiau nt tandtaidd. : Its 
13 Agos ian 1 bawh ydyw fo 
a erlw arno 'n buraidd. 
19 Sef at y gwyr a'i holnant ef, 
fo glyv cu llef, i'w gwared ; 
Fo rydd cu h*'wyllys hWynt, au harch, 
o't wir barch, Ion gogoned, 


20 Pob dyn a garo'r Arglwydd nef 
, caiff ge ef ei LI 

A chan ddifetha, rhydd oes fer 

i bob yigeler cyndyp. - .-//- 

21 Fy enaid tracthed fendith rwydd, 

. a mawl yr Arglwydd neſol: 

A phob cnawd rhoed i! w eaw (y Sant) 
 ogoniant yn drag*wyddol, * 


PSALM CXLVL. : 


Y enaid, mola'r Ar dd nef 
„ 


Dangoſaf glod i'm Harglwydd Dduw, 


tra gallwyf fyw, neu ſymmud. 


K 3 Na wnewch hyder ar d'wyſogion, 


nac ar blant dy nion bydol: 
Am nad oes ynddynt hwy i gd? . 
na help nac iechyd nerthol, k 


4 Pan 


PSALM CXLVI, CXLVIL,, CXLVII. 


4 Pan el y ffun or 2 gwael, 
a'r corph 1 gael daearlan: 
Felly dychwel ; fel dyna'r dydd 
1 * ei noll 2 A 
pryd hwn gwyn er fyd e 
a roddo ei holl obaith 
Ar Dduw Iago, yn gymmorth da, 
pan el oddiyma ymaith. 


6 Hwn Dduw a wnaeth nef, daear, mor, 
a'r holl yit6r ſydd y nddynt.: | 
Hwn 2 ſaif yn ei wir ei hun, 
„n na bo un o honynt. 
F hwn i'r gw ad, a 5 farn dda, 
a bara i'r newynl «a 
Fe ollwng Duw yr eidus Far 
o'i garchar ac o'i gacthfy 


8 Vr n eg yr ly aid dall; 
ef a dyr wall gwael dy nion: 
Yog' leddu'r gwan ma&n Harglwydd ni, 
10th y rhai cyfion. ; 
9 Dieithriaid, ar ymddifadgwan;” 
a” r weddw ' druan unig, 
Duw a'u pyrth : ond dyryſu wnai 
holl ffyrdd pob rhai cythreulig. 


10 Vr Arglwydd yn teyrnaſu a fydd, 
dy Dduw tragywydd, Seion : 222 
O oes1 oes pery dy ly dd. 
Molwch yr —— Ad tirion, 


PSALM CXLVIE. 


OLWCH yr Arglwydd; can's da y 
canu i Dduw yn lafar : 
O op by na hyfryd 750 ei glod, 
a da yw bod yn ddiolchgar. 
'2 — * dinas got flawn fydd 


yr Ar Eau ae PW Sever: : 
ay a irael ynghyd, 
u trwy'r byd ar watgar. 


3 Yr aig, A lwydd 4 iachau 
yn rhydd o triwiau 'r galon 
Yr Arglw vad rhwym eu — JlP n jawn, 
N dolur-lawn cleifion. 
4 r Arglwydd ſydd yn rhifo'r ſer, 
a ph rhyw nifer * honynt : 
Ef an geilw hwynt oll yn glau 
wrth briod enwau eiddynt. 


5 * yw cin H byes ni o nerth, 
a phrydferth, o raſolde 
Ac mae'n bell iawn uwch ben pob rhif,” 
ſon am ei brif ddocthineb. 
6 * * dd 17 ſydd yn dal 
Gao y rhai gweiniaid: 
Ac 4 a oftwng hyd y llawr 
dorf fawr ànnuwioliaid. 


e ier 8 mal y gwedd; 
: clodforedd iddo ? n: 
O cenwch, cenwch f — 05 'n Duw, 
da ydyw, gyd &r delyn. 
8 gn ac ymmylau wes p nen, p 
— law 'r ddacaren gwy ychodd + 
I wal naeth dyfu ar 4 ons 
a Ily lau i ddynion parod 


9 Hun 'r anifail ar y bryn 
a rydd yr hyn a portho: 

Fe bortha gywion cigfrain, 
pan fo'nt yn llefain arno. 

10 Nid oes ganddo mewn grym un march 

na ſerch, na pharch, na phleſer : 

Nac mewn ef air, neu dwyd gvr; 

dyna gytlwr der. 


O Seion ſanctaidd, un w 
' Pth Dduw glodf ede. 


11 Vr 3 8 Cl ſerch at ddyn 
yr bwn y ſy'n ei hoffi 
Ac ſydd yn diſgwy! — na dd, 
caiff hwn yn hawdd ddaioni. 
12 O Caerſalem, gyflawn o Iwy 
molianna'r Arg - yoo, al | 
4 


13 Herwydd I yr Arg zer wind, 
a wnaeth dy byrth yn gryfion 
A rhoes ei fendith, a thyciant, 
ym mhlith dy blant ah w 
14 Hwn a roes Cinch yndy fro, 
fel y cynnyddo llwyddiant.: 
Ac a ad wallodd n eirch plith, 
o fraſder gwenith, borthiant. 


15 Ei orchymyn ef a ddenfyn, 
* i ddawnfawr, air — ow; 

Hwn ar y ddaear à ar led, 
ac yno rhed yn bryſur. 

16 Eirch vr eira ddiſeyn fel 8 
eirch re, fe'i tan fel I 

17 Eirch ia, fe ddaw yn defyll cri; 
pwy *erys oerni hwanw? 


18 Wrth ei air — A ei hynt, 
fe bair Yr gwynt och'neidio 

I doddi) r rhai'n: ac felly b bydd 
ier holl afonydd | lifo. 

19 Game: ei 2 1 i ddeheulaw gref, 

Iago : 

A'l ffyrd Ae y i Iſrael, 

a'r rhai a ddel o hono. 


20 Ni wnaeth efe yn y dull bwn 
à neb rhyw naſiwn arall: 

Ni wyddent farnau'r vr Arghrydd nef ;) 
O molwch ef yn dd 


PSALM CXLVIII. 


O MOLWCH yr Arglwydd o 'rnef, 
rhowch lef 1 5 uchel leoedd ; 
2 Molwch hwn holl ung)! * nef, 
molwch ef ei holl luoed 
3 Vr haul, wr leuad, a'r. en ſer, 
x gloywd er, 10 T goleuni : 
4 Nef y nefoedd, a'r ffurfafen, 
a'r deifr uwch ben y rheini ; 


5 Moliannant cor? r Arglwydd — ; 
hwynt &'1 air ef a wnacthpwyd : 
D'wedodd y gair, a — "x (ooh 
ar ei orchymyn, crewyd. 
Rhocs reol iddy nt i barhau, 
fel deddfau byth i'w dilyn : 
Rhoes bob pcth yn ei len ddi os, 
nad elo dros ci derfyn. 


7 Molwch yr Arglwydd o'r ddaear, 
chwychwi yitrywgar ddreigiau : 
8 Y tan, a'r cenllyſg, cira a tharth, 


a'r gwynt o bob parth 
9 My n 22 bryniau, five ;ythlon wydd, 
a'r Grion gedrwy 


rigo 
10 An'feiliaid, ac 1 maes, 
ac adar llaes aſgellog. 


11 Brenhinoedd daear, wy 6h 
ſwyddwyr ynghyd Aer boblocd 

12 Gwyr icuaingc, gwyryfon, gur hen, 

pob hachgen ym mhob oe odd 

T3 7 — ei em cf yngbyd; 
achel a hyfryd y d: 

Ei enw ef fydd — ar 
„ ddatar oll, a'r nefgedd, 


" TFS ALM CXLVIN, CXLIX, CL. 


's renate 
N 'r ”_ 
[acl ci ceholeix, 

PSALM CXLIX. 


ENWCH tr age iawn fydd, 


ryw ganiad rf edd: 
ue 


Ahl fa 'r ſaint 
ei fawr 
2 Boed Ifrael Ben a ffraeth 


n Nuw, a'i gewnaeth yn ddibrin: 
A byddant 0 blant — 
AY 1 cu ũrion Frenhin. 
Molant ei en ar pibell, 

g a momponcil, a Gehn 


4 qi bobligyd 
rhydd i iec 71 neis-ddy n 

5 1 gorfoledd iawn, 
a hon yn lla u Hen dul) 

Yn eu gwelau (yn 
ac ya eu ſtefyll, canant. 

6 Yn cu geneu bydd cerdd bob awr 
ein Duw, a'i fawr 1p nga 

Ac yn cudwylaw bydd i'w drin 
y cleddyf deufin parod 


7 Arcttroniaid i'n dial ni, 
ac i goſp-boeni'r boblocdd: 


TERFYN 


8 I roi mewn cacthder n dro, 
irwymo eu brenhinoe 


I roi eu pongedgion 1 hh 

mewn gefyn heiyrn ffyrnig : 
9 I wneuthur arnynt union faru, 

yn gadarn ſgrifenedig. 

Dima r glan ardderchowgrwydd fydd 

i' ſaint y ſydd yn cre 

forwch oll 7 Arglwydd nef, 

O molwch ct, am hynny. 


PSALM CL. 


OLWCH Dduw yn ci len 
M ſef ei flurtafen LA 5 


* Molwch ef i'w gadernid llym, 


ac amlder grym rhagorol. 

3 Ar lais * 5 rhowch y mawl hyn, 
ar nabl, telyn, tympan : 

4 Molwch 3 ef à lawn glod glau, 
à tHannau, pibell, organ. 


5 Ar y ſ{ymbalau molwch ef, 
a'r rhai'n à'u llef yn ſein-gar : 
O molwch ef a moliant clau 
ar y ſymbalau llafar. 
Holl bethau molent un Duw ts 


ſvdd ynddynt * y by w 
iant 1 


Rhoent gyd- gerdd fo 
clodf 


orwn ninnau hefyd. 


PSALMAU DAFYDD. 


EMYNAU., 


E WT :W..4: b. 


Veni Creator. 


192220 Yſpryd Sdn, i'n Clonnau ni. 
d' oleuni nefol: 
Tydi wyt Yſpryd Criſt, dy ddawin 
ſy fawr iawn a rhagorol. 


Llawenydd, bywyd, cariad pur, 
ydynt dy 'eglur ddoniau : 

Dod eli 'n Nlygaid, fel i'th ſaint, 
ac ennaint Yn hwynebau. 


Gwaſgara di 'n gelynion trwch, 
a heddwch dyro ini: 
Os T'wyſog i m1 fydd Duw Ner, 
peth fydd er daioni. 


Dyſg in' adnabod ey Duw Tad, 
v7 gwir Fab 2 a Baus 80, 
n un trag' u Dduw i 
yr hy nod dei Pherſonau. 


Fel — m — 
11 Duw a roes draga 


oes, 
Mab, 
Eee Olin: 


We fel yn. 
of Re Yſp 1 f L Dduw, 
Y 7 unto We Tad a'r Mab rhad, 
ru 
Duw cariad tangnefeddol. 


Ded, n c'lonnau ni a 
fel byddo gas in' RR * 


Ac i ni 7e ſanReiddrwydd rh 
bob dydd dy waſanaethu. 9ed, 


Y Diddanydd ti yn wir 
ym mhob — N 


Dy holl ddaioni di, a'th 
. e ak. 8108. 


nnon i'r llawenydd 
Ae wiwys Dan cart Ty 
Ac Ir 1 mawr ei les, 


ſy 'n rhoddi gwres y ſprydol. 


* That 1h di Fido bt aml a dwyt, 
Yugh'lon ed dag: 


tydi A en ts A fen. 


Tydi addewaiſt ddyſgu, Ion, 
dy weiſion i 

Fel ym mhob man caffo 'n rhwydd . 
yr Arglwydd ei foliannu. 


© Tana Gin, Pn 8 ni 
Nd gel, 

A hefyd zel, tra fom ni byw, 
i garu Duw yu ffyddlon. 


Ein gwendid nertha di, O Dduw 
— ydyw ein dreuolder) 
i'r byd na chwaith 'r cnawd, 
yy bo ak wawd un amſer. 


_— ein gelynion bel n eu . 3 
heddyc 
Gwna 9 dyn ein 0 n bur, 


(mael eglur a fydd hynny.) 


De 


A rhag llithro eren er 
nhorthwy bydd in” parod. 
Dod ſeſut mawr 0o'th ras yn rowydd, 
O Arglwydd Dduw goruchaf: 
Diddanwch i ni {cls bydd 


yn y brawd-dd 


I ffoi ymbleidiau cecreth cas, 

| i ni ras, w nefal : 

Dod gariad, a thangnefedd mad, 
ym mhob rhyw 5 Grin nogel. 


Sno ity, d 
1 ini a 
A'r Arghwydd 1e. 8 ei 8 
ac yn y nef canfod, 


A ch Sea, herffaith ffydd 
Dydi bo di bo 60400 n 0 g 

Vſpryd y Tad a'r * ab wyt ti, 
un Duw, ond tri onau. 


I'r Tad, i'r Mab, i'r Yſpryd Da, 
un gogyd a gogyfuwch, 

Bid moliant : hwn yw 'r gwir Dduw nef; 
ei enw ef bendithiwch. 


A dig i'n hunig Arglwydd. Dduw 
nddo roi 'n hylwydd, 
IL bob of ns riſtion yny byd, 
ei Yſpryd yn dragywydd. 


; oy San Ambros, xe Te Deum. 


er a folwn ni: 
8 n di yn A N 2 
Y ddacar oll (drag w yd 

gwna it'; _—_ iwiw ay. 
Arnat ti holl angylion ne 

a rout eu llef heb dewi: 
Y nefoedd hefyd oddiar r hyn, 

a'r nerthoedd fy'n gi 


9 nin af _ 
u llefain beunydd attat : 
wet Sanct, — ; Arghrydd faboth glan; 
fel hyn y galwan 
Nefoedd a dacar yd — yo livre 
* th daher eg ogoniant: 
8 


Yr apoſtolion, hy I gor, 
aron' it' ragor foli 


Moliannus rif y prophwydi 

ſy'th foli o'r dechreuad : 
A'r merthyron, ardderchog lu, 

ſydd i'th 12 n wattad. 
Dy eglwys wir gatholig ae, 

k 88 ſydd ar dan 10 r hollfyd} 
COS a'th addola di, 
n ac yn Dri heiyd. 


Y Tad o anfeidrol Fawredd, 
— 7 — 10 Win unig: 
Sx 7 pur, 
205 i ni'n gyſur diddig. 
Ti wyt (O Gritt yr unig Sant) 
Frenhin gogoniant 
Wyt het hetyd i r trag*wy fol Dad 
In wir- Fab rhad traghvyddol, 


Pan gym'raiſt arnat wared dyn 
ofe ddiant gelyn anfwyy; * 


Diyftyr 


EM VNA. 


via gennyt t i bu 

em o fru y 

Pan ſethraif ang — wy 
75 bob ffydd gret, agoraiſt: ; 3% 


niant 8 hael- Dad b 
Duw, eiſt eddi. 8 


a difi I fydd 
. 2 W 800 a difig! fpdd, 


Am * er ein cynnortliwyaw,. 
bid d eulaw droſom. 
Dy ben d di ym (O Dduw ein nerth) 
1 pr werth dy waed ſancteiddiol: 5 
Par gael ein cyfrif gyd Ati ſaint | 
mewn gogoniant trag'wyddol. 


Gan x bob (0 Argh wydd da) 


bendithia d' : 
N ang —. nt t byth 20 iddynt ſod 
| pens yth glodforwn ; 


W dy enw bythoedd: 
Teilynga ein cadw ni heddyw 
rhag pechu (O Dduw er lluoedd, £ 


A dd, i 
W wrth gwna à'r eid 


ſerch di arnom t ned; 
5 0 ein hymddiried ynod* 


Mewn dim nid ymddiriedais i i, 

ond T ti (0 Arglwydd) ( 
N' aq byth im” ng wilydd achos byn, 
w, na derbyn gw'radwydd. 


Clin y tri Llange, ua, Benedicite opera oui. 


HWI holl weithredoedd wydd. nef, 
bendithiwch ef, ein LI heal wi — 


agoneddwch, a ch * alin ag 
mawrygwch yn dra gywydd. 
Wi yr angylion glas 0 o'r 
S ee byfiyd: en, 
withau nerth ur 
a'r dyfroedd uwch 9 


Chwithau nefoedd mawr, hav), a =O 
cawodau- oer, a gwyntoedd : 
Chwi dan a gwres, gauaf a naf, 
a gwlith araf o'r nefocdd. . 
— oerfel, noethui, ac id, 
ac eira tewdrwch : 7% 
eithiau a dyddiau, n 
— a thywyllwch. 


mylau, a daear 
ac W bi yo — yn tyfu: tro, 


Mynyddoedd uchel, a 22 — 
vr gloyw fynhonnau 0 
Y moroe d, ar llifciriaintmawr, | 
(TR eigen tl —_ X's bet 4 | 
Mor 


3 + 1 821 


Wo adar is yr awyr len, 
b 4 arid adenydd: 
feiliaid — * bur yt lod 
A 83 Arghw ch wydd. 
Chwi holl 155 eu . a' u nil, 
a'u he :dig ; . 
Iſrae 75 anad un, 


ei bobl Li hun enwedig. 5 | oY ror 


Hall ddyddiau 'n heinioes 44. wn | 


Ananias, Azartas 

y ſy aà'r awen dduwiolz 'P 
Tithau 2 L ory dy dd Mitael, , 

o Itraet ddew iſol. 


Can Zacharias, neu Benedictus. 
68 WN ſydd dros Iſrael, A dd Dduw, 
HW bend 3+ gaid yw uwch r 
Am ymweled : ni mor gu, 
_ AC am brynu ei bobloedd. 
Yr bwn a roes gorn, a nerth facth, 
u 1achawdwriacth ddedwydd ; 


i godi 1 ni, O't air ai ras, 
o deculu ei was Dafydd. 


70 Vr hyn addewid nid oedd gau 3806-92 


o enau y prophwydi : 
Y rhai cedd o ddechreu y byd; 
wele, ci gyd- -gyflawni. 
71 Sel, rhoe i niir ymwared hon, 
a hag ein N _ hynny: | 
war ddwylaw *n holl gas; F091 
dag; ras yn ffynnu, 7411. 


3p Y rhoe nawdd i'n tadau nyni, 


a chotio i ſan&t ddygymmod ©. - bs fy 14 


73 A'tlw i Abraham ein 8 
* ne — 2 o'r 

74 Se f, gwedi TI NY ni ar ed 
oddiwrth.gaethiwed gelyn, 

Cacl heb ofn ei was nacthũ ef,” 


heb un law gref i'n herbyn, | A 


* Hel ddyddiau'n heinioes gerei fron, *-- eats 5 


n union, ac yn ſanctaidd: 3169 KG 
yn union, ac yn ſanctai 


76 Tithay, fab | bychan, fo'th elwir A 
yn B Brophw d ir Gorucha':: | 
3 S ai o'i n, i barottdi 
ei ffyrdd, a'n troi i w noddfa; 
77 I roi gwybodaceth i'w bobl ef, 
oo Oy o'r net ag iechy d: Rent 
ei faddeuant i'n eee 
iwrth bechodau en A 


78 O ferion trugaredd Duw Dad, Wy ED 
ai ymwelediad tyner, A bone 
Tywynnodd arnom, ym mhob man, 
yr Haulgan o'r uchelder | | 
79. I roddi llewyrch diſglair glod 
4 Low iy *nghyigod angau 
Rabe ein traed i'w 
yd heddychol a ybrau. 


can Mair Forum, neu Magnificat 


Y enaid a fawrh&"r A, Ivw dd.; vs 
5 F Eure d eee R * 
47 Vr h fi hyfr iryd yw, 9 191,30 12 & 
trwy gredu'n Nuw fy iechyd. ; BY 9% 9x: Ft. 
43 Can's edrychodd-ar 1121 wot WAI 
a Sende ei law - forw 


d fy th y gelvwir 2 yi 3 
gan bob tien a ren 11 1 
49 Can's hwn ſydd alluog Bennaeth, © I 


a'm gwnaeth i yn fawr h _ eden. TIO 4 a5 


£ £2 Nr todo © ei enw 6-& 14; { ih ki 0 
134. tag vr Arglwyddne fa dacar. | 4% 4609 £440 

Chi offeiriaid ſydd TU e 80 garedd ef b ee Ab 1 nojeagr 
4 — lawen — gar dros bob rhai wr Vi : „ 
Wi 'ſpry ac eneid au * 1 A'r beilch garod ef, bee un 

* r A bellh let of & Bag Jun 


EMYNAU. 


Cy fundeb Saint wy'n u fod ; 
maddeuant pechod e N 


Fe dynnodd y rhai cedyrn mawr 
32, . he hol e 

Fe a gododd ac a fawrha'dd 

y rhai ifel-radd hefyd. 


A phethau da y lanwodd rai 
"a fyddai yn newynog : 
Ac ef Toy ya Wag) 

trwy nag, y rhai goludog. 
54 Fe helpiodd Lac ei W 

gan goho i ras a't ammod: 
35 I'n tadau (Abraham a'i had 
hyd byth, a'i rad gyfammod. 


Can Simeon 4'r Ieſu yn ei freichiau, a ehwir 
Nunc dimittis. 


2 RGLWYDD, bellach gollwng dy was 
g A mewn heddwch, 7 ymy : 
Yn ol dy air, hwn oedd ynghyd 
a'm hyſpryd i'm diddanu. 
30 Can's gwelais 1 T7 NS hyn 
y Criſt a bryn ein * e 
231 Hwn a roiſt ini yn Ar * 
a hyn yngwydd yr hollfyd. 
2 Hwn a oſodaiſt di yn ddrych, 
: i lewych 1'r Cenhedloedd : 
Hefyd 1 Ifrael dy blant 
yn ogoniant byth bythoedd. 


Neu fel kyn. 


29 W RT H d'air caf bellach, Arglwydd cu, 


ymadu yn heddycl 
30 Canys 'm golwg i y daeth 
8 dirion. 
3t Hoa a ddarperaiſt yn ddi-ddrwg, 
yngolwg pawhb o'r hollfyd : 
32 Yn olcu 'r byd, i Ifrael blant 
yn fawr ogoniant hyfryd. 


Gaeddi”r Arghwydd, neu Pater noſter, 


IN Tad o'r nef, ein Duw a'n Rhi, 
dy Enw di ſancteiddier : _ 

Dy deyrnas hylwydd doed i'n plith, 
trwy rad dy fendith dyner. 

Bid d'wyllys ar y ddae'r ya gref 
tel mac ” ny nef heb ballu: 

I ni rho heddyw fara in bol, 
beunyddiol Yn diwallu. 


Ein holl ddyledion maddeu di, 
fel yr ym ni yn erfyn : ; 
Gan roi maddeuant i bob rhai 
a wnel ar tai i'n herbyn. 
I Brofedigaeth byth na'n dwg, 
ond rhag pob drwg gwna'n gwared : 
Can's ti biau'r deyrnas, nerth, a'r mawl, 
byth yn drag'wyddawl drwydded. Amer. 


Credo 'r Aprfiolion. 


*I Nuw Dad, Creuwr dac'r a nef, 
a gwir ffydd gref y credaf: 
Ac yn ei Fab ef, Criſt ein myd, 
a gacd o'r Yſpryd glanaf. 
O'r Wyryf Fair y 2 hwn ; 
dan Bilat trwm ddioddefodd : 
Marw, claddwyd, bu'n uffero uns 
dydd trydydd aeth 1'r nefo'dd. 


Lle ar ddcheu-law Dduw ei Dad, 
mae ei ciſteddiad cyſon: 
Oddiyno daw, yn niwedd byd, 


122 gue. 'd yn - 4: : #548, 
n 'r Yipry an mae *ng am 
"xr Eghvys 1ydd Gatholg: ?: 


_ Wyf yn ymwel'd 4 phechod 


Gwir adgyfodiad bydd i: cnawd 
ir adgy iad by 


an dydd-brawd i'n barnu 2 
A bywyd perffaith hir di-dawl 
trag wWy awl rw iannu. 
Y Dengair Dedaf. 


UW a lefarodd y ddeddf hon 
ar goedd ger bron y dyrfa 
Gan dd'we'yd, Myfi yw'th 


5 » dy Jar, 
a'th dynnodd o'r cytyngdra. 


Duwiau eraill ger fy mron i 


na fid 1 ti eu gwneuthur : 


_ Cerfiedig ddelw i ti dy hun 


na wua, na llun creadur. 


Na llun dim arall a'r. y ly 
'n y nefoedd fry, i'w ddoli: 

Nac yn y ddaear iſod faith I 
na'r dw'r, na'r gwaith {ydd ynddi. 


Nid ynt ond pethau dilesad ; 


lilesad 
na wna ymgrymmiad iddynv: 


| Ac na addola r fath beth gwael; 


docs borth i“ C gael oddiwrthynt. 
Can's kee, Arglwydd Naf, dy Bot, 
hefy | 


a'th Ior hachonus : 
A my d (cofia, clyw) _ 

y d'Arglwydd Dduw eiddigus. 
cam 


o dadau 'r plant anynad, 
I'r drydedd alt bedwaredd oes 
o'r rhai nid oes diwygiad. 


Vn trugarhiu wrth blant a hil, 


hyd fil o genhedlaethau, 

rhai a'm carant i yn gu, 

a —— fy nghyfreithiau. 
Na chymmer Enw Nawe yn ſwrth, 

yn ofer wrth ymbyngcto : 
Can's nid dieuog gan Dduw Ner 

yn ofer a'i cymmero. 


Sancteiddia_byth y Sabboth maith : 
gwnai dy holl waith priodol 
O fewn chwe dydd; a'r ſeithfed yw 
_ Sabbath dy Dduw 'n bennodol, 
Na wna'r dydd hwnnw waith trwy ſerch, 
na'th fab, na'th ferch, na'th weiſton, 
Na'th forwyn, na'r anifail ſyrth 
o few dy byrth yn gyfion.. . 


Can's mewn chwe dydd y gwnaeth Duw Tor 


nef, dacar, mor, ac s' ynddynt : 
Sancteiddiodd cf y ſeithfed dydd, 

a'i fendith ſydd rr eiddynt, 
Rho barch anrhydedd ar bob cam 

th dad a'th fam yn berffaith: 
Fel y bo iti einioes hir 

i fyw ar dir dy ymdaith. 


Na ladd. Na wna odineb chwith. 
Na lladrad byth anfoddog. 
Na ddwg gam dytt, er bar na bryn, 
yn erbyn dy gymmydog. _ 
Ac na chwennych byth mo ei dy, 
na i wraig ſy 'n gu i'w fynwes, 
.Na'i was, na'i ych, na i forwyn wen, 
na't aſen ſy n ci loches. 


O Arglwydd wwrthym trugarhd 
a gwwna in' gadw "th ddeddfau : 
Ac yſgrifena dier hon 
yn eigion ein calonnan, 


Calarnad Pechadur, 


oddivvrth un truan agw 
Y tydd o flacn dy borth yn awr 


attolwg egor imi: ; 
Er bod fy muchedd yn ddi-rol, 
Twy'n edifeiriol, gweh. - 


Na alw mo'nof fi 75 bron, 

i roddi union gytrif : 

Yr wy'n cydnabod, fy Nuw hael, 
y bywyd gwael odd geanif. 

Nid raid i mi addef ychwaith 

bob enwir waith fu rydoſt: 

Y fut a'r modd yr oedd ty nghlwyf, 

ac fel yr wyt, ti wyddoit. 


Ti wyddoſt ſydd yn awr, Dduw cu, 
a'r hyn a 1855 famvl: 

Ti wyddoſt hefyd beth a ddaw; 
mae ar dy law di r cwbwl. 

Ti wnaethoſt nefoedd yn un man, 
a dacar dan wybrennau : 

Ti wyddoſt beth fydd wedi hyn, 

a pheth oedd cyn y dechrau. 


Ac felly fy holl feiau i 

byth rhagot ti ni chuddiwyd : 
O u a'u gwyddoſt hwynt i gyd, 

y lle ar pryd y gwaaethpwyd, 
Trwy ddeigr hallt y duf fi, am hyn, 
i erfyn a dymuno: 

Megis y bachgen a wnai ddrwg, 
In vofni gwg rv guro. l 


Felly y deuaf at dy borth, 

; dif yl cymmorth ddigon ® 
Sef dy drugaredd, i lanhau 
fy holl weltau budron. n 
Y peth a geiſiaf ſy rodd wych, 
* og rhai mots paren henwt : 

ai gwyddoſt, fy Nuw gwyn, 

re dar od gofyn iti. 


Trugaredd. 
yw 'r cwbwl 'rwy n ei geiſio: 
Trugaredd JT fy newis lwydd ; * 

trugaredd, f Arglwydd, dyro. 


DDUW- gogoniant fyth a fo, 
ſy fry'n y goruchation : 

Bid ar y ddae'r ip mY rhad, 
ewyllys mad i ddynion. 
Tydi, O Dduw, a folwn ni. 
1 di of a Atta : 
Addolwn, gogoneddwn byth 
dy Enw dulyth dedwydd. * 

I ti diolchwn, Dduw, bob awr, 
am dan dy fawr ogoniant : 


O nefol Dad, Ior Fenbin cu, 
Duw, Hollalluog feddiant* 


uni 
bechodan 'r byd yu ddiddig. 


Ti ſy'n dileu pechodau'r byd, 
eu 4 al d ein belau: 


Tze ganu fel y cherche Pſalm. 
A thro dy wyneb, en glan, 
, | 


mewn cy ſtudd mawr yu gorwedd. 
Yr wyf yn gorwedd with dy ddor; 


f! Arglwydd, heb ddim mwy, 


Yr Empn ofodedig gan yr Egliuys ww chanu ar ol y 
Cymmun. 


, Arglwydd leſu Gritt, Fab rhad 
| * a, ap Þ ; | 
- Oen Duw, Fab Ner, ſy 'n tynnu i gyd 


EMYNAU. 


Dileu pechodau'r wyt, Dduvy Rhi ; 
Critt, derbyn di'n gweddiau. 

Ti'r hon wyt ar ddeheu-law'r Tad, 
Y gwir Fab rhad ſancteiddiol, 

Tir bwn wyt unig Arglwydd Dduw, 
ein gweddi clyw'n doſturiol. 


Ti'n unig, ſanRaidd Griſt, bob pryd, 
gyd à'r Glan Yſpryd hat:laf, 

Wyt yngogoniant y Duw Tad 
yn wattad, y Goruchaf, A. 


Enn ia chanu mewn Cynhebrwng, neu Wylnas, 


M I yw'r Adgyfodiad mawr; 

IVI myfi yw Gwawr y hy oof 

Caiff pawb a'm cred, medd f* Arglwydd Dduw, 
er trengu, fyw mewa eilfyd. 

A'r ſawl ty'n byw mewn ufudd gred 
i mi, caiff drwydded nefol, 

Na allo'r angeu, brenhin braw 

- ddrwg iddaw yn drag'wyddol. 


Yn wir, yn wir, medd GWTR ei hun, 
pob cyiryw ddyn { © of 51 wa 

Fy Ngair, gan gredu'r Tad a'm rhoes, 
mae didrangc einioes ganddo. 

A — coma r ace 2 
wrwy ffydd i'm geiriau h 

Ni ddaw 1 farn, ond — ' acth 
o angau cacth i fywyd. 


Mi wn, medd Job, o'r cynfyd cudd, 
mai byw'm waredydd hawddgar : 
Mi wn y daw fy Mhrynwr drud 
ar ddiwedd byd i'r ddaear. 


Ac er ſy mod i'n awr mewn poen, 


ac wedi ' nghroen, i'r pryfed 
Ddifetha hefyd fy n; — hwn, 
er hynny gwn cat weled. 


Y Duw anfeidrol, yn fy nghnawd 
a'r ddydd- gollyngdawd ſcintiau : 
A'm lygaid i fy hun a'i gwel | 
a'r dir1on uchelderau. 

Ac medd Sant loan, a fu 'ſai'n nes 
a't ben ar Fynwes TIES U, 

O wynfydedig entrych nef 
mi *glywais lef yn tracthu, 


*Sgriſena, O hyn allan mai 
gwyn Hd y rhai fu feirw 
Yn ftydd yr Arglwydd, gwyn en byd 
o'r glan ddiwedd-bryd hwnnw. 
Felly dywaid yr Yſpryd Glan; 
Can's maent ” diddan orphw 
Oddiwrth eu lſafur, mewn rhyddbad 


dedy wddol 'ftad Paradwys. 


Na fyddwn anobeithiol drift 
am neb yng Nghriſt a hunant, ; 
Medd Paul: o'r corph maent gyd ag ef, 
ynghartref y $ogoniant 
Os myamen, fel na ddug ond hin 
of ein dyn at ſeintiau : 
ewn ennyd bach cawn ninnau hun 
a'n dwg i'r un trigfannau. 


: Gloria Patrt. 


OGONTANT fyth a fo i'r Tad, 

CI i'r Mab rhad, a'r Glan Yſpryd : 
Fel y bu, y mae, ac y bydd, 
un Duw tragywydd hyfryd. 


Ac fel hn ar ol Halm li, a Ixvs. 


OGONIANT fo i'r Tad, 
i'r Mab rhad, a'r Glan Yſpryd ; 


Fel 


V,. 


TABL Y PSALMAU. 


Fel y bu, y mae, ac y bydd 
RA wt Roby 
Ac fel hyn ar ol Pſalm c. 


(3 CONLANT, moliant, parch, a bri, 
1'r Un a Thri, trag*wyddol fyth : 

Y Tad, y Mab a'r Yſpryd Glan, 

ſal gynt, tra bo na chan na chwyth. 


Ac fol n ar ol Pſalm exiii, a xiv. 


OGONIANT fyth a fyddo i'r Tad; 
A bid gogoniant i'r Mab rhad ; : 
i'r Yſpryd Glan, gogoniant fo: 


Megis gyat yn y dechreu'r oed 
Ac x bydd I 


yth yn ocs ocfoedd, 
D' wedwn, Amen, pocd felly bo. 


TABL I DDANGOS PA LE Y- CEIR POB UN O'R PSALMAU, 
WRTH EU DECHREUAD A'U RHIFEDL. 


A Pſalm 
Enn fi, Dduw, yr hwa a'm gwnaeth 69 
A. Addewais gadw *ngeneu'n gu 3} 

Ai 'r uniondeb, O bobloedd wyen 5 
A ofno'r Arglwydd, gwyn ei tyd 125 
Arglwydd, clyw 'ngweddi yn ddiball 5 
Arglwydd, manwl y chwiliaiſt fi 13 
Attad (Ion fy nerth) y rhof let 

B | 
Barn fi, O Dduw, a chlyw fy lis 26 
Barn fi, O Dduw, a dadleu 'n dynn 43 
Beadigaid fo'r Arglwydd fy nerth 144 
Bum yn dyfal ddiſgwyl fy Ner 40 

C 
'Cadw fi, Dduw ; can's rhois fy mhwys 16 
Cenwch, a churwch ddwylaw 'aghyd 47 
Ceawch i'r Arglwydd, ac iawn tydd 149 
Cenwch i'r Arglwydd newydd gan 98 
Clodforaf fi fy Arglwydd Ion 9,111 
Clod fored pawh yr Arglwycid nef 105 
Clodtorv n di, drag wyddol Dduw 5 
Clyw, di Fugail i Iſrael 2 
Clywiom aà 'n cluſtiau, O Ddnvw cu 44 
Credaf i/r Arglwydd yn ddi nam IL 
Chwi weiſion Duw, molwch yr Ion 113 


D 
Da gennyf wrando pe Arglwydd nef 116 


Dangos, fy Nuw, iv Nuw a'm grym 22 
Datganaf drugaredd a darn 101 
Datgaa y netoedd fawredd Duw 19 
Da wyt1'th dir, Jchofa Ner 5 
Dedwyddol yw mewn buchedd dda 112 
Diolchaf fi a chalon rwydd : 34 
Rr o'r mynyddoedd draw 121 
Duw, huoft in' yn Arglwydd da 90 
Duw, dod i'r Brenhin farn o'r ne 72 


Duw, dy nawdd im” rhag marwol ddyn 56 


Duwe fy nghyfiawnder, clywaitt fi 4 
Du, prytara i'm gwarcd 1 70 
Duw y duwiau, yr Arglwydd cu 50 


Du, yn d' co cadw fi'n dda 54 
D'wedai'r Arglwydd wrih ff Arglwydd mau 

| 110 
D' wedai 'r ynſyd wrtho ci hun 53 
Dy babell di mor hyiryd yw 84 


Dyma'r amſcr yn ddi ymgel 124 
y ras, dy nawdd, fy Nuw, im' dod 57 
y waid i mi, pa ddyn a drig 15 

E 
rglyw fy arch, O Arglwydd mad 143 


glyw, O Dduw, fy lefain i 61 


F Pſalm 
' Arglwydd, dyrchefais f enaid i 25 
' Arglwydd, mi a'th fawrygaf di 30 
Fy Arglwydd, na cherydda fi 33 
Fe dd'wedai'r ynfyd, nad os Duw 14 
Ey enaid mawl Sant Duw yr Ion 103 
Fy enaid, mola'r Arglwydd byw 104 
Fy enaid, mola'r Arglwydd nef I 
Ey lais at Dduw, pan roddais lef 7 
y mhobl i gyd, gwrandewch fy neddf 7 
Fy Nuw, gwareda fi rhag brad 59 
Fy unig Dduw ydyw fy mblaid 02 
G 
Gohaith a nerth in' yw Duw hacl 6 
. O Arglwydd, y gluit dau % 
Gwrandawed di yr Argliwydd Ner 20 
Gwrandewch chwi y bobloedd gd 49 
Gwyn ei fyd yr yityriol trawd 41 
: H 
Holl farnwyr byd mac Duw'n eu myſg 82 
1 
I dy 'r Argl dd pan dd wedent, Awa 122 
I'm hing y gelwais ar f'Arglwydd - 129 
I'r Arglwydd cenwch lafar glod oo 
I ti, O Dduw, y gweddai mawl 65 
Ll | 
Llawer cenedl, O Ddus, a ddacth 79 
Llawer gwaith cefais gyttudd mawr 129 
M 
Mawr ei enw 'n ninas ein Duw 43 
Mi a *mddiriedais ynod, Ner 31, 71 
Mi a'th fawrygal di, fy Nuw 145 
Moliannu 'r Arglwydd, da jawn yw 92 
Molwch Dduw yn ci gytfegr len I59 
Moulwch yr Arglwydd; cans da y 106, 107, 115, 
g 130, 147 
Myfyriaf gerdd byth i barhau — 
N 
Na ddala ddrygdyb yn dy ben 37 
Na oltega, na thaw na fydd v3 
Nid ini, Arglwydd, nid ini 115 
3 
O achub bellach, Arglwydd cu 12 
O achub fi, fy Nuw, ty Ner 7 
O Arglwydd, amled 50 W's gwyr 3 
O Argluydd Dduw, Du mawr ti rym 94 
O Arglwydd Dduw, crglyw ty et 54 


O Arglwydd, ein Ior ni 17 nerth 
2 


Pſalm 


TABL VPS ALMA U. 


| Pſalna 
O Arglw erglyw fy ngweddi 102 Rhois weddi ar yr Arglwydd nef 142 
O Argiwydd, na yg fy nave 6 Rhowchir 3 a rhowch yn chwyrn 129 
O Argiwydd, pa'm y ef di 10 
O Arglwydd, yn ar a'th rin 21 8 | 
O bryſia, Arglwydd, clyw fy lais 141 Saw! a *mddiriedant yn Nuw Ion 125 
O cenwch fawl 1 Dduw ein nerth I Scilfeini hon, ſef Seion, ſydd 87 
O cenwch fawl i'r Arglwydd nef 11 " 
8 . — * A r 9 | 1 99 
CIVWgyY Hav gl | I 
O cofia Ddaf ydd, fy N — Ner I «4 — 1 2 . = 
O dowch a chanwn i'r Arglwydd 95 Trug 44 9 A on bethau 2 
r 2 Trugaredd Dduw vn plith 67 
O Pduw by iechyd, nos a dydd 5 Tuceda ngolw 2 — 123 
0 Dduw fy moliant i, na than 109 Tydi O Ddu aL 4 D 6 
O Dduw, gwrando fy ngweddi brudd 5 Yai, 9 3 
2 Ior ty * —— 8 + 'n _ I WW 
motwch yr * o'r ne 1 
22 — 163 Wes fod brodyr yn rw tnahd oO n38 
nnn == len an |. Win gamwedd dyn annuwiol fur 3 
N * 
Paham, O Dduw, oddiwrthym ni ; a 
2 7er 8 77 6 72 1 un Dave in Nor. * * 
Fa byd, fy Arglwydd Dduw dilyth 35 ns; bp nes 136 
Pa'm y rhodrefi yn dy frad R GRE c 1 56 
Pan ddacth Iſrael o'r Aipit faith 11 Y | pet 1 ” 5 og 1 BY 
Pan ddychwelodd ein gwir Dduw Ton 1 re * 
Pan ocddym gaeth ym Mabilon $37 Rane Breahin 99 
Pa rai bynnag, yo Nuw yr Ion 33 Yr Arghwydd piau'r ddacar lawr 24 
Parod yw fv ngnalon, O Dduw 10 Yr AN * oo 3 en Dl _ 97 
Pleidia, O Arglwydd, yn fy.hawl 35 * — tot 5 — wi, — = 
Pob cytryw ddyn y iy d à'i daith 199 hen ag y bref yr hydd 42 
5 Rh Y fawl a drigo, doed yn nes 91 
Rhag y g d red fi, N I ul eine Su n fd : 
Igor drug gWa et 140 awol iy deilwng, gu yn ei fy 32 
| Rbot tawrglod iti, fy Nuw Ion 13 Ys da yw Duw 1 acl 75 
TABL YR EMYNAU. 
E NI Creator. Creda 'r Apaſtelian. 
Can Sand Ambros, new Te Deum. Y Denzair Dedaſ. 
Can y tri Llange, neu Benedicite opera omnia. Galarnad Pechadur. 
Can Zacharias, new Benedictus. Emyn i d chanu ar ad y (nmr, 
Cin Mair Forwyn, ncu Magnificat. Empyn it chanu mewn Cynhebrwng, neu Whos, 
Can Simeon, eu Nunc dimittis. Glria Patri.“ 6 
Gweddi*'r Arghoydd, neu Pater Noſter, ' 
* 
ä G WE DDIAU 


G W E D 


FFURF GWED 


Borenot Weddi. ' 


| A Dduw a thrugaroccaf Dad, nid 

ydym ni yn rn yma ger bron dy 

Fawredd di, gan ymddiricd yn ein haeddiant a'n 

teilyngdod ein hunain, eithr yn dy aml Drugaredd di, 

yr mon a addewaiſt wrando ein gweddiau, a chani- 

attau ein gofynion a gyſeiriom attat yn Enw dy anwyl 

Fab Ieſu Griſt ein Harglwydd, yr hon hefyd a orchy- 

—— ini ymgynnull yn ei Enw ef, mewn gwir- 
diogel ſicrwydd y bydd efe nid 5 unig yn ein canol 

ni, eithr hetyd yn Gyfryngwr a Dadleuwr drofom at 

dy Fawredd di, modd y caffom bob peth a welo'th 
ſendigedig Ewyllys di fod yn fuddiol 1'n hangen- 
rheidiau ni. Ni a attolygwn i ti gan bynny, dru- 
garoccaf Dad, droi dy Wyneb caredig tu ag attom, 
ac na chyfrifech i ni ein haml bechodau a'n han- 
wiredd, herwydd pa rai yr ym o wir gytiawnder 
yn hacddu dy d — a'th doſtlym goſpedigaeth, 
eithr yn hytrach derbyn ni 1'th Drugaredd, er mwyn 

Jeſu Griſt, yn yr hon yn unig y'th foddlonir ; gan 

gymmeryd ei Angeu a'i Ddioddefaint ef, trwy ba un 

pi elli ſod yn ddig writym, megis cyfiawn daledi- 
gaeth am ein holl anwireddau m. A chan ddarfod 

1 ni, trwy dy ddirfawr Drugaredd di, 'dreulio'r nos 

hon mewn llonyddweh a diogelwch, caniatta, O 

nefol Dad, fod i ni roi allan y dydd hwn yn hollol 

yn dy Waſanaeth di; fel y bo ein holl feddyliau ni, 

a'n geiriau, a'n gweithredoedd, cr Gogoniant dy Enw 

mawr di, ac ynenſampl dda i hob dyn, y rhai, a hwy 

yn gweled ein — da ni, a'th ogoneddant 

di ein Tad nefol. : : 

A chan ddarfod i ti, o'th wir Ffafr 2th Gariad, nid 
yn unig ein creu ni ar dy Lun a'th Ddelw dy hun, 

Eithr hefyd ein dewis i fod yn Gyd-etifeddion. a”th 

anwyl Feb leſu Gritt, o'r Deyrnas dragywyddol a 

barottoaiſt ti i ni er dechreuad y byd ; ni a attolygwn 

i ti ychwanegu ein ffydd a'n 88 ni, a go- 

leuo'n calonnau ni 4'th Lan Yipryd, fel yn y cyt- 

am ier y byddom byw mewn pob duwiol ymarwedd- 

iad a glendid buchedd ; gan wybod na chaiff eilun- 

addolwyr, godinebwyr, cybyddion, ymryſonwyr, 

meddwon, glytizion, a 'r cyttelyb, ctifeddu Teyrnas 
aw, 

A chan i ti orchymyn i ni weddio dros ein gilydu, 
i a alwn arnat, Arglwydd, nid yn unig droſom ein 
unain, a'r fawl a elwailt ti ciſocs i jawn wybodaeth 

o'th Ewylys nefo}, eithr dros holl bobloedd a chen- 


hedloedd y byd; y rbai, megis y maent yn gwy 
wrth dy Weituredoedd yy gone mai u ſydd Dduw 
ch law laut gael cu dyigu gan dy 


8 elly a a 
an Yſipryd i gredu ynot ti eu hunig Iachawdwr a'u 
Prynwr. Ond gan na allant gredu oddicittr iddynt 
glywed, ac na allant glywed ond trwy bregethu, ac 
na ddichon neb bregethu oni anfonir bwynt ; cyfod 
gan hynny, O Arglwydd, Wyr a gyfranno dy Ddir- 
geledigacthau di yn Hyddlon, gan Wr] heibio bob 
amcamon bydol, a cheifio dy Ogoniant di yn unig, yn 
eu buchedd au hathrawiaeth. Gwaradwydda Satan 


ac Anghrit, a phob gwr = a gwerth, a roddaitt i 
uu yn barod i feddw 


anghymmeradwy, fel oa 


DI IW HARFER MEWN TEULU, 
FORE A HWYR, 


aflonyddont dy braidd bychan di 4 ſean, ſiſmau, he- 
reſiau, ac amrytuteddau. Ac o herwydd ein bod ni, 
O Arglwydd, wedi ſyrthio 1'r dyddiau diweddaf, ac 
i amferoedd peryglus, ym mha rai y mae anwybod- 
acth wedi cael y law drechaf, a Satan a'i weimdogi- 
on yn ceifio trwy bob modd ddiftoddr Hewyrch dy 
Efengyl di; ni a 12 tee 1 ti gynnal dy Achos yn 
erbyn y bleiddiaid rheibus hynny, a nerthu dy holt 
Weiſion y maent yn eu cadw mewn caethiwed a 
charchar. Na fid dy Hir-ymaros di yn achos nac i 
chwanegu eu creulonedd hwy, mwy nag i dddiga- 
onni dy Blant di ; ac na fid em pechodau a'n drygi- 
oni ni chwaith yn rhwyttr 1'th Drugareddau di, cithr 
yn ddiatreg, 9 yityria'r trueni dirfawr 
yma, Canys dy bobl Iſrael a'th ddigiaſant di lawer 
gwaith a'u pechodau, a thi a'u coſpaiit hwynt 4th 
gyfiawn Farnedigaethau : etto, er dygn-flined fai en 
pechodau, os hwynt-hwy. a droent un amſer oddi 
wrth eu hanwiredd, ti a'u derbynit i drugaredd, Ny- 
ni gan hynny, bechaduriaid truain, ydym yo wylo 
herwydd ein ham! bechodau, ac yn difrifol edifarhau 
am ein drygioni gynt, a'n hymddygiad annuwiol tu 
ag attat ti, A chan na allwn o honom cin hunain 
brynu dy Bardwn di, etto yn oftyngedig ni attolygwn 
1 ti, er * leſu Griſt, d unge dy Drugare dd 
arnom, a'n derbyn dracheln 1'th Ffafr. Canada 1 
ni, anwyl Dad, ein herfynion hyn, a phob peth arall 
a fo angenrheidiol 1 ni ac 1'th Eglw 5 ol), yn ol dy 
Addew1d yn Ictu Griſt ein Harg!\wydd; yu Enw pa un 
y galwn arnat megis y dyigoddete ni, gan ddywedyd, 


Ein Tad, yr hun aoyt yn y nefvedd, &C. 


Prydnhawnol Weddi, 


() 2 Dduw, Dad tragywyddol a lawn 
o dotturi, ni a addefwn ac a gyffeſwn, nad 
ydym deilwng i ddyrchafu ein golygon tu a 'r nef, 
chwacinach 1 ymddangos ger bron dy Fawredd di, 
trwy hyderu arnat wrando ein gweddiau, 2 chau- 
lattau ein hertynion, os yftyriwn ein kacddiant ein 
hunain: canys gin cydwybodau an cyhuddant ni, 
a'n pcchodau a dyitiolacthant i'n herbyn, ac ni a 
whom mai Barnwr cyftiawn wyt tt, yr hun 
ni chyftiawnhai bechaduriaid a dynion drygionus, 
eit a goip1 feiau pawb a'r a droteddant dy Or- 
chymymon. Etto, drugaroccaf Dad, gan deilyngu 
o honot erchi i ni alw arnat yn ein holl drallod an 
blinfyd, gan addaw em cymmorth, pan glywom 
ein hunain megis wedi ein 11» gr gan angeu ac 
anobaith; nyni a Iwyr-ymwrthodwn a phob bydol 
hyder, ac a redwn at dy dramawr Ddaioni di, me- 
gis ein hunig atteg a'n noddfa; gan attolygu 1 ti, 
na alwech i'th got ein hamryw bechodau a'n han- 
wiredd, trwy ba rat * ydym yn waſtadol yn an- 
nog dy ddigofaint a'th far 1'n herbyn; na chwaith 
ein heſgeulutdra a'n hanmolehgarwch ni, y rhat 
ni wnaetizom na chyfrif yn deilwng, na dangos yn 
ddigonol yn ein bucheddau felys gyfur dy Efcngyt 
di a ddatguddiwyd i ni; eithr yn bytrach derbyn 
Ufudd-dod a Marwolaeth dy Fab Ieſu Gritt, yr hyn, 
oO, : tr 


wy 


K 
o 


GWEDDIAU. 


trwy offrwum ei Gorplt yn aberth -unwaith dros 
bawh, a wnaeth iawn digonol dros ein holl bechod- 
au ni. Trugarha wrthym' gan hynny, O Arglwydd, 
a maddeu i ni ein hanwireddau. Dyſg ni trwy 
dy Lan Yſprvd iw hiawn yltyricd hwynt, ac. 
edlifarhàu yn ddifrifol am danynt. A hyuny yn hy- 
trach, O Arglwydd, am na d:lichon yr anghym- 
meradwy, ar (yfryw ag a wrthodailt ti, dy foliannu 
i na alu ar dy Enw; eithr y galon edifeiriol, y 
82 triit, v gydwybod onhrymmedig yn 
newynu ac yn ſychedu am dy di, a diatgan 
dy Fawl a'th Ogoniant di yn waltadol. Ac er nad 
ydym ni ond pryfed a llwch, etto cin Creawdwr 
ni wyt ti, a ninnau ym Waith dy Ddwylaw; ie, 
ein Tad ni wyt ti, a ninnau ym dy blant di; ein 
gail ni wyt ti, x ninnau ym dy braidd di; ein 
uw m wyt-ti, a ninnau ym dy etifeddiacth, Na 
choſpa ni gan hynny, O Arglwydd, yo dy lid, ac 
na cherydda ni yn ol ein haeddiant; cithr coſpa 
ni yn drugarog a thadol Gariad, fel y gwypo'r hull 
id, pan edifarhao pechadur o eigion ei galon am 
ei bechodau, yr anghofi di ci holl anwiredd ef, fel 
yr addewailt trwy dy Brophwyd ſanctaidd. 


wyl Dad, fod 1 ni r ein gorphwyſ- 
a corphorol, fel y. 

waſtadol am 85 amſer yr 1 ein Har- 

2 Ieſu Grif 


riiwy na gormod, yn ol awyddus 
cnawd, eithr yn unig yn gymhbeſur i ddiwallu ein 
nattur egwan ni, fel y clywom arnom ya well fyw 
mewn pob duwiol ymarweddiad, er gogoniant 
dy Enw ſancteiddiaf di, a lles ein brodyry. Poed 


Jelly. 


Gaveddi i a dywedyd cyn i Dan ddichreu ei 
Orchauyl. 


O ARGLWYDD Dduw, drugaroccaf Dad ac 
\Z Iachawdivr, gan deilyngu o honot orchymyn 
in weithio er diwallu'n hangen, ni a attolygwn 1 ti 
Ras felly fendithio ein Natur ai, fel yr eftyner 
y Fendith attom, heb ba un ni allwn mi barhu; 
ac fel y bo'r ffalr mawr yma yn dyſt i ni o 'th 
Ddaioni di a'th Gymmorth, modd itrwy hynny y 
ypom dy dadol ymgeledd di droſum ni. Ni a 
olygwn i ti hefyd, Arglwydd, ein nerthu ni i'th 
Yſpryd Glan, fel y cymmerom boen yn ffyddion 
n ein hyſdad a'n galwedigaeth, heb na thwyll na 
ced; ac fel y aa ein gorcu ar ddihn dy 
ſanctaidd Ordinhad di, ya hytrach na cheiſio digoni 
ein gwyniau awyddus, neu chwant elw. Ac os 
gweh di fod yn dda, O Arglwytdd, lwyddo ein 
gwaith ni, dyro i ni feddwl hefyd 1 gymmorth 
tawl ſy mewn eifiau yn ol y gallu a roddech di 
o'th Drugaredd i ni, A chan wybod o honom fod 
pob peth da yn dy fod odd; wrthyt ti, caniatta fod i 
ni ymddwyn -yn oftyngedig i'n cymmydogion, ac 
nid mewn un modd ymddyrchafu gorach y fawl 
ni dderbyniaſant ogymmaint cyfran ag a roddaitt 
o'th drugaredd i ni. Ac os tydi a fynni ein 
rofi ni à mw y o dlodi ac angen nag a chwennychai 
in cnawd ni, etto dyro i ni ras, O Arglwydd, 1 wy- 
bod y porthi di vi yn wattadol trwy dy ragorol 
hachom ; fel na 'n temtier i ſyrthio i Anymdd:;r- 
ied, cithr dif} honom yn amyneddgar hyd 


ſgwyl © | 
na ddiwallech di ui, nid yn unig a * a don- 


tau corphorol, ond yn eowedls à'th dryſorau nef+ 

ol ag yſprydol, fel y bo ini achos mwy bob amſer 
ddioſch 1 ti, ac folly i fwrw cin pwys yn hollol 

ar dy drugareddau. Clyw ni, O Arglwydd trugarogy 

2 leſu Griſt dy Fab ein Harglwydd a'n Iachawdwr. 
men. 


— 


| Gaveddi Feunyddiol. - 


NRHYDEDD a mal a rodder i ti, O Arglwydd 
Dduw Holl-alluog, [N Dad nefol, am 

dy holl drugareddau a'tii gariadus fwynder a ddan- 
goſaiſt i ni; gan i'th raſol ddaioni weled yn dda, 
yn rhad ac o'th ewyllys dy hun, ein hethol a'n 
dewis ni i iachwdwriaeth, cyn dechreuad y byd, 
Ac heſyd bydded yr unrbyw ddibaid ddiolch i 
ti, am ein creu ni ya ol dy Ddelw dy hun; am 
ein prynu a gwerthfawr waed dy anwyl Fab, pan 
oeddym yn 11wyr golledig ; am ein ſancteiddio a'th 
Yipryd Glan yn natguddiad a gwybodaeth dy air; 
ym ein cymmorth a'n cynnal yn ein holl eiſiau ac 
angenrheidtau; am ein hachub oddi wrth holl be- 


ryglon corph ac enaid; am ein cyſuro mor dad- . 


awl yn ein holl gyſtuddiau ac erlidiau; am em 
harbed cyhyd, a rhoddi i ni gymmaint amfer 1 
edifeirwch. trugareddau hyn, O drugaoccat 
Dad, fel yr ym yn addef eu derbyn o'th unig dda- 
ioni, felly yr attolygwn i ti, er nmwyn oy 
Fab Iefu Griſt, gamattau i ni 'n oeſtad dy Lin Vi- 
pryd; mal y cynnyddom ya ddibaid mewn diolch- 
garwch tu ag atiad ti, 'n tywyſo i bob gwir- 
1oncdd, a'n cyſuro yn ein holl flinderau, O Ar- 
glwydd, cryfha ein ffydd, ennyn hi mewn mwy 
gwres a chariad tu ag attad ti, a'n cymmydogion er 
dy fwyn di. Na ad i ni, anwylat Dad, dderbyn dy 
air di mwyach yn ofer, ond caniatta i ni yn wattad-, 
ol gymmorth dy ras a'th Lin Yſpryd, mal y fan&- 
eiddiom ac yr addolom dy Enw mewn meddwl, 
gair, a 2 cymmorth i helacthu a chyn- 
nyddu dy deyrnas, a pha beth bynnag a ddan- 
fonych y byddom ni yn wr foddlon 1th bleſer 
da a'th ewyilys. Na fydded arnom cifiau, O Dad 
' peth heb ba un ni allwn dy waſanactiu di, on 

ndithia di felly holl 1 ein dwylaw 
fel y caflom ddigonedd, ac na byddom yn bwys, ond 
yn hytrach yn gymmorth i eraill. Bydd drugarog 
O Arglwydd, wrth ein camweddau; à chan weled 
mai mawr ein dyled yr hon a ſaddeuaiſt i ni yn 
Nghriſt leſu, gwna i ni o hynny yn fwy dy gar 
di a'n cymmydogion. Bydd di ein Tad, ein cad- 
pen, a'n hymddiffynnwr ym mhob profedigaethau ; 
cynnal ni X'th law drugarog, mal 4 ee 
odd: wrth bob r ac y diweddom ein 
hoes ya ſancteiddio ac anrhydeddn dy En ben» 
digedig, trwy leſu Griſt ein Harglwydd a'n huuig 
lachawdwr. 


Bydded dy gadarn law a'th eftyncdig fraich, O 
Arglwydd, byth ein hymddiffyn, dy drugaredd a'th 
gariadus fwynder yn leſu Griit dy anwyl Fab, ein 
nachawdwriaeth, dy wir a'th fanctaidd Air ein 
hathrawiacth, dy ras a'th Lain Yipryd ein cyſur 
a'n diddanwch, byd y diwedd, ac yn y diwedd, 


Poed gawir. 


Cyffes i bob Cyflwr ac Amſeran. 
DRAGYWYDDOL Dduw a tlirugaroccaf Dad, 


yr ym yn cyffeſu ac yn addef yma o flacn dy 
dduwiol Fawrhydi, mai pechaduriaid truain ydym, 
wedi ein cenhedla a'n geni mewn pechod a dryg- 
oni, fal nad oes daioni ynom : o blegid y cnawd 
fy bob amfer yn gwrthryfela yn erbyn yr Vipryd, 
mal yr ſym yn oettad yn troſeddu dy athrawiacth 
a'th orchymynion; ac felly yn ynnill i ni ein hun- 
ain, tryy dy gytiawn farn di, angeu a cholled- 
igaCth, 


— — — 
— 
. " 
” 


5 .* = %% „ 3-2. a. Doin: ar Ta 


= — — . —— I, — —-„— 5 . ͤ— — 
" ” 
. 


igacth, Eithr, O Dad nefol, yn gymmaint a 'n 
ya anfoddhaus wrthym ein hunain am y 
pechodau a wnacthom yn dy erbyn di, a'n bod 
1 edifarhau yn ddiſfuant or unrhyw, *rym yn 
wyr oſtyng s an altolwg i ti, er mwyn Critt 
Ieſu, ddangos dy drugaredd arnom; maddeu i ni 
ein holl bechodau, a chynnydda d ] 
ynomn, fel, a ni yn cyfaddef o wraidd ein calonnau 
ein hanghyfiawnder ein hunain, y gallom o hyn 
allan nid yn unig farwhau ein tueddiadau a'n 
gwyniau pechadurus, ond hefyd ddwyn allan y 
cytryw ffrwythau ag a fyddo gyfaddas i'th fendi- 
gediccaf ewyllys; nid o ran eu teilyngdod, ond 
o ran rhyglyddiant dy anwyl garedig Fab Iefu Griſt, 
ein humg fachawdwr, yr hwa a roddaift eifocs 
yn. offrwm ac yn aberth dros ein pechodau, ac cr 
mwyn pa un yr ym yn ffyddlon gredu na om- 
— i ni ddim a ofynom * ei Enw ef yn ol dy 
ewyllys di: canys mae dy Yipryd yn ficrhau ein 
cyawybodau, mai ti y ein Tad wu; a 'in fod 
yn ein caru ni dy blant felly drwyddo et, nad eill 
dim droi ymaith dy ras a'th ffafr oddi wrthym. 
I ti gan hynny, O Dad, gyd a'th Fab di, a'r oy 
Glan, y byddo 'r holl anrhydedd a'r gogoniant, byih 
bythoedd. 


Amen. 
Gwedai dros hall Yfdd Eglwys Grift, 


1 Dduw a thrugaroccaf Dad, yr ym 
yn ufudd ddaroſtwng ein hunain, ac yn 
cwympo i lawr o flacn dy dduwiol Fawrhydi, 
pan ddeiſyfu arnat, o waelod ein calonnau, fod 1 
dy air a hauwyd yn ein plith, gymmeryd 
gwraidd mor ddyfn, fel na allo gwres lofgadwy 
erlynedigaeth ci wywo, na goſalon dyrys y by wyd 
hwa sei dagu; ond megis had a bauwyd mewn 
tir da, y dycco ffrwyth ar ci ddegfed ar hugain 
ei dri-ugeinfed, ac ar ei ganfed, fel yr ordeiniodd 
dy ddoethineb nefol. Ac o herwydd bod i ni 
achos yn oeſtad i erſyn amryw bethau ar dy law 
di, ni a_attolygwn i ti 'n oltyngedig,. O Dad net- 
ol, roddi i m dy Sanctaidd Yipryd i gyfarwyddo 
ein hymbiliau, tel y tarddont o'r cyfryw feddwl 
gwreſog ag a fyddo gymmeradwy 1'th fendigedic- 
caf ewyllys. A chan weled na all ein hanghyt- 
nerth wneuthur dim heb dy gymmorth di, ac nad 
wyt ti'n anwybodus o'r amryw a'r maivr bro- 
fedigacthau yr ydym ni druce:niaid gwael o bob 
tu wed: ein hamgylchynu ganthynt; bydded 1't 
gadernid, O Dduw, gynnal ein gwendid, fal, wedi 
ein hymddiffyn a ncih dy ras di, yen hachuber 
yn ddiogel rhag holl ruthrau Satan, yr hwn 1ydd, 
megis llew rhuadwy, yo rhodio oddi amgylch gan 
geiſio ein difa. Cynnydda ein ffydd, O Dad trugar- 
Oz, fal na wyrom un amier oddi wrth dy nefol 
Air; ond {ychwanega ynom obaith a chariad, a 
ofalus gadwedigacth dy holl Orchymynion, fel na 
i ddim caledrwydd calon, rhagrith, trachwant 
llygaid, neu hudiadau bydol, ein denu ymaith i 
anufudd-dod. A, chan cin bod yn byw yn yr 
amſcracdd perycclaf hyn, bydded 1'th dadol Rag- 


GWEDDIAU. 


y Lan Yſpryd d 


luniaeth ein hymddiffyn rhag rhuthr ein gelynion, 
rhai drwy bob mod a ymegniant i ortiiry — 
en muclach; Y | dy{gir d 
m mhellach; Yn gymmaint ag y'n dyſgir drw 

dy ſanctaidd N 1 wneuthur T4 gweddiau 4 5 
herfymau dros bob dyn; ni a weddiwn nid yn unig 
rotom ein hunain yma 'n gydrychiol, ond deiſyfwn 
arnat hefyd droi pawb a'r y 4 d etto yo anneallgar, 
6 'r tracous gacthiwed o ddallineb a chamſyniad, i 
wir ddealltwriacth a gwybodaeth oth wirionedd ne- 
fol, fal y byddoi ni oll, yn gyttùn ag undeb meddwl, 
dy addoli di ein hunig Dduw a'n Hiachawdwr; ac y 
caffer yn ffyddlon, yn cu buchedd a 'u hathrawiaeth, 
bob Ceidwaid, Bugeiliaid, a 8 i ba rat 
gorchymynaiſt oruchwyliaeth dy ſanc aidd Air, a 
gotal am dy nieces, hobl, yn goſod o flacn 
eu llygaid dy ogoniant di yn unig; ac» y caſgler, 
drwyddynt hwy, i'th gorlan yr holl ddefaid truain 
ſy'n crwydro ac yn myned ar gyfrgoll. Heblaw 
byony, o herwydd fod calonnau pob rheolwr yo 
dy ddwylaw di, ni a attolygwn i ti hyfforddi a llywio 
calonnau ow Brenhinoedd, Tywylogion, a Swydd- 
ogion, i ba rai y gorchymyoaift ofal y cleddyf; 
yn enwedig, O Arglwydd, yn ol ein rbwymedig 

dyled, ni a attolyzgwn_i d ymddiffyn a chyn- 
nydda anrhydeddus yitad Mawrhydi 'r Brenhin, 
a'i holl ardderchoccaf Gynghorwyr a Swyddog- 
ion, a 'r holl Fugeiliaid yſprydol a Gweinidogion, 
a holl gorph y Wladwriaeth hon: bydded i in 
dadol ffafr felly eu cadw, a'th ſanctaidd Yſpryd 
reoli eu calonnau, fel y cwblhaont eu ſwyddau 
yn y cyfryw fodd ag y cedwir yn bur dy Grefydd, 
yr adgyweirier moeſau, ac y coſper pechod, yn 
ol pertfaith reol dy Air ſanctaldd. A chan ein bod 
i gyd yn aclodau o ddirgeledig ,Gorph Critt Ieſu, 
yr ym yn gwneud ein herfyniau i ti, O Dad nef- 
ol, dros bawb ſy 'n gyſtuddiedig un math o 
wrthwyneb neu drallod, megis rhytel, pla, newyn, 
clefyd, tlodi, carchar, erlid, alltudaeth, neu yy un 
o*th wiail craill, pa un bynnag a fyddont ai add 
corph, ai blinder meddwl; y rhyngo bodd i ti rogdi 
iddynt amynedd a diodde fgarw ch, hyd na an- 
fonych iddent lwyr ymwarcd ou hotl flinderau. 
Dadwreiddia oddi yma, O Arglwydd, bob bleidd- 
iaid rheibus, y rhai, i lenwi eu boliau, a geiftant 
ddiftrywio dy ddiadell. A dangos dy fawr du- 
gareddau in brodyr hynny mewn gwledyded craill, 
y rhat a erhidir, a twrir i garcharau, ac a gondemn- 
ir beunydd am dyttivlacth dy wirionedd: ae er 
cu bod bwy mewn Iwyr erftau cymmorth dyn, 
etto na fydded i'th felys gyſur byth „made 4 
hwynt; ond gwreſoga eu calon felly 4th La 
Yipryd, fel y dioddetont y fath brofiad yn hy at 
yn galonnog, mal yr ordeinio dy wir ddoethineb 
di; fel yn y diwedd, yn gyſtal drwy eu bangeu 
au heinives, y bo i deyrnas dy anwyl Fab Jetu 
Grift gynnyddu a thywynnu drwy r holl fyd : 
yn enw pa un yr im yn gwneuthur ein goltypged:# 
erſyniau attad ti, megis y dyſgodd efe ni. 


Ein Tad, yr hon wyt yn y neſeedd, &c. 


- 


